4 



R EPORT RESUMES 

ED 010 397 46 

CULTURAL MATERIALS IN HAUSA , FOR USE IN INTERMEDIATE AND 
ADVANCED COURSES IN HAUSA. PRELIMINARY EDITION. 

BY- KRAFTi CHARLES H. 

MICHIGAN STATE UNIV., AFRICAN STUDIES CTR., EAST LANSING 
REPORT NUMBER BR-5-1248-B PUB DATE 66 

REPORT NUMBER MONOGRAPH-6-A 
CONTRACT OEC"4-14-016 

EDRS PRICE MF-10.45 HC-S13.32 333P. 

DESCRIPTORS** 4HAUSA, SLANGUAGE GUIDES, SLANGUAGE INSTRUCTION, 
♦READING MATERIALS, CULTURAL BACKGROUND, EAST LANSING, 

MICHIGAN 

CULTURAL READING MATERIALS ARE PROVIDED FOR COURSES IN 
INTERMEDIATE OR ADVANCED HAUSA, A LANGUAGE OF NORTHERN 
NIGERIA. REFER TO ED 010 396 FOR AN INTRODUCTORY TEXT IN 
SPOKEN HAUSA, AND TO ED 010 398 AND ED 010 399 FOR COURSE 
WORKBOOKS. (LP) 




; r \ 











edo 10397 



ur „, TH education and welfare 

u. S. DEPARTMENT OE =a “ o( Education rcse , ve d from the 

no&ition or policy 






CULTURAL MATERIALS 

IN HAUSA 




For Use In Intermediate and 
Advanced Courses in Hausa 



Charles H, Kraft 



AFRICAN LANGUAGE MONOGRAPH NO. 6A 



African Studies Center 
Michigan State University 
1966 



CULTURAL MATERIALS IN HAUSA 
For Use in Intermediate and 
Advanced Courses in Hausa > 

(Preliminary Edition) 



Charles H. Kraft 



This work was produced pursuant to 
a research contract between the 
United States Office of Education, 
Department of Health, Education 
aa d Welfare and Michigan State 
University. 



AFRICAN LANGUAGE MONOGRAPH NO. 6k 



© 

African Studies Center 
Michigan State University 
1966 






ACKNOWLEDGMENTS 



I am indebted to a much larger group of teachers, students, colleagues 
and secretarial personnel than can possibly be mentioned here for tangible and 
intangible assistance in the preparation of this course* Of this number, I am 
especially grateful to the following: 

—The United States Office of Education, Department of Health, 
Education and Welfare for the financial support necessary to produce 
this course* 

—The African Studies Center, Michigan State University, Dr. Charles 
C. Hughes, Director for providing me with the use of their facilities and 
for releasing me from other duties for this purpose* 

—The Church of the Brethren Mission under whose auspices I lived 
in Nigeria, learned and first began to teach Hausa* 

—My language assistants M* Ibrahim Wada, M* Salisu Abubaker, M* 
Benjamin Ishaku for comments, corrections and assistance in checking the 

manuscript* 

—Ernest P* Dunn, the students in his second-year Hausa course 
(1965-66) and John T. Ritter for assisting in the development of the 
manuscript and for testing the course in the classroom* 

—Mrs. Jean Gorman and Mrs. Dorothy Pelton for their faithful work 
in the frustrating task of typing, correcting and retyping the various 
stages of the manuscript. 

—The published sources listed in the Introduction plus Barclays 
Bank, D.C.O., for the use of their map of Nigeria at the beginning of 
this volume. An Economic Survey of Nigeria, 19&3, prepared by 
Geographia Ltd* 

I am aware of deficiencies of various sorts in this preliminary edition 
and would welcome constructive criticism in order that further editions (if 
required) may be improved. 

Charles H. Kraft 
East Lansing, Michigan 
September 1966 



ii 




V 



TABLE OP CONTENTS 

Acknowledgments ** 

Table of Contents m 

Introduction , iv 

Map of Nigeria viii 

I Fables 1 1 

II The Hausa People 15 

ITT Customs 1 (Marriage) 29 

IV Fables 2 51 

V Geography 65 

VI Customs 2 (Children) 85 

VII Fables 3 101 

VIII History 1 (Before the Coming of the White Man) 111 

IX Trades 1 125 

X Customs 3 (Religious, Court, Burial) 143 

XI Fables 4 165 

XII History 2 (After the Coming of the White Man) lSl 

XIII Trades 2 201 

XIV Proverbs and Riddles 215 

XV Fables 5 231 

XVI Trades 3 243 

XVII Magana Jari Ce 257 

XVIII The Fulani and Kanuri 2?1 

XIX The Tiv and Plateau Peoples 289 

309 



XX The Yoruba and Ibo 



INTRODUCTION 

0 



NATURE, OF THIS BOOK 

This hook is intended to be employed as the primary textbook 
throughout the two full academic years of Hausa instruction which 
follow the introductory year. These two levels have come to be 
referred to as the Intermediate and the Advanced levels in African 
language teaching. 

The author’s Introductory Course was designed to lead the 
student rather carefully into a very elementary grasp of the Hausa 
language and culture. This course is designed to draw, and some- 
times plunge him more deeply into the same. The materials in the 
Introductory Course were presented in "bite-sised chunks . " In this 
course they are presented in whole meals. 

In the first year course the aim was to instill in the student 
a measure of confidence by allowing him to paddle around pretty 
close to shore. It is the aim of this course to get the student 
into pretty deep water fairly rapidly. Some, in fact, will fe$l 
that they’ve been pushed too deep too fast— feel that all of the 
security developed during the first year course wust have been an 
illusion. This is a very common experience in language learning 
when one has reached a comfortable ’’plateau" in his acquisition *of 
the language (as at the end of the first year course) but then is 
forced to begin his climb again. 

This volume is intended to force one to keep climbing. It is 
intended to keep the pressure on him, to broaden and deepen his 
understanding, his respect, his thirst and, oftentimes, his bewil- 
derment as he approaches Hausa life and language. 



USE OF THIS BOOK 

The course here envisioned will involve both a linguistically- 
trained instructor who knows Hausa and a native speaker of Hausa to 
serve as informant. 

In addition, students will need to make continuous use of a 
good Hausa-English dictionary. That by R.C. Abraham entitled. 
Dict ionary of , the Hausa. Lang uage (Londons University of London 
Press, 194$ and 1962) is the most satisfactory for this pun>n«*« 
although Bargery, 6.P., A Hau sa-Engliah Dictionary and Enfll*?fel 
Hausa Vocabulary (London: Oxford university Press, 1954, reprinted 
1951, i960) is a worthy second choice if Abraham is unobtainable. 

Two good students' reference grammars should also be a part of 
this course. These are: Kirk-Greene, A.H.M. and C.H. Kraft, Teach 
Yourself Hausa (London: English Universities' Press, to be pub- 
lished late 1966 or early 1967); and the volume now entitled The 



Language of the Hausa People by R.C. Abraham (London: University 
of London Press , 1959) which is a reorganization of A Modern Grammar 
of Spoken Hausa. 19*H • Though the two books cover much of the same 
ground, students will find the fact that the Teach Yourself volume 
also presents a good bit of conversational material helpful— 
particularly in the early stages of this course— while the fact that 
the Abraham volume approaches Hausa grammar from a slightly different 
point of view and in some respects goes more deeply into it and will 
be appreciated later in the course. 

In conducting this course it is expected that the following 
types of assignments will be made: 

1. Reading assignments of moderate length from 
this text. Students will be instructed to read (not 
translate) the passage looking up as few words in the 
dictionary as possible and to prepare themselves to 
discuss in Hausa with the native speaker certain or 
all of the Topics for Discussion during the following 
class hour. 

2. Grammar assignments from the reference grammars. 

These should usually be chosen topically and, whenever 
possible, involve the investigation of one or more 
grammatical points which have caused problems in the 
reading. It is, however, also valuable to assign the 
students to read straight through a grammar from start 
to finish and then to assign them to start at the be- 
ginning to do the same thing over again. 

Perhaps the most important single thing in the conduct of such 
a course as this is assuring that the course will hold and build the 
interest and enthusiasm of the students. To this end the assignments 
and class discussions must be planned in such a way that a large 
measure of variety is built into the course. The discussions, for 
example may be planned so that, 

1. The whole class participates freely in the discussion; 

2. A single student is assigned to discuss a certain topic 
with the native speaker; 

3. Two students are assigned to discuss a topic with each other 

4. A student is assigned to present a monologue on a topic (with 
or without simultaneous correction from the native speaker and/or the 
class); 

5. A topic 'Ibay be treated as a panel discussion; 

6. A debate may be staged on a given topic; 

Etc. 

Because the class discussion in Hausa is the most important part 
of the course it is important that the reading (and othex) assign- 
ments be kept short so that the studnets may devote the major portion 
of their study time to preparation for these discussions > At certain 
times written preparation may be advisable though caution must be 
used to keep this from becoming a reading and writing course. 



v 



w* 



The materials are arranged- -both with regard to content and 
diff iculty--with* primary concern for variety. It has been observed * 
in the use of these and similar materials in class that students 
soon weary of a subject and, therefore, need frequent change to 
maintain their interest. It has also been observed that long 
periods of time spent on material of the same level of difficulty 
(whether the material is easy or difficult) dampens enthusiasm. 

It will be noted, therefore, that after the first seven sections 
(which are of relatively moderate difficulty), more difficult 
sections (such as sections 8, 9, 12, 16, 17) are interspersed with 
less difficult sections in order to provide the students with 
materials that will alternately challenge and "rest" them. 

As with all courses of this nature, however, it is more 
important for the needs of a particular class to be met and for the 
motivation of that class to be kept high than it is to follow the 
exact order in which these sections are laid out. It may be found, 
for example, that the needs of a given class are best met by 
spending a longer time on a given subject at one stretch than the 
course as here outlined encourages. Or, it may be that a given 
class will get bogged down in a given section either because of 
the difficulty of the material or because of a lack of interest in 
the subject. It is the feeling of the author that the individual 
instructor should, in such cases, feel free to use these materials 
as he sees fit. In general it will be found that there is enough 
redundancy in the gremmatical notes in the Workbook so that if the 
jumps are not too great the student will, not be put at a serious 
• disadvantage in such a case. 



THE MATERIALS INCLUDED IN THIS BOOK 

The materials here presented are from a variety of sources many 
of which are now virtually unav lable. Since many of these sources 
are quite old the student is advised to check the date of the material 
before he reads it in order to be able to keep the information he 
reads in proper perspective. It is advisable, too, to discuss in class 
any differences between the impression given in the reading and the 
experience of the Hausa person who assists in the class instruction. 

These materials have been edited and marked for tone and vowel 
length by the author with the assistance of various native speakers 
of Hausa. 

Following is a list of the printed sources of these materials 
arranged topically: 



1. Fables (sections I, IV, VII, XI, XV) 

Gaskiya Corporation Publications: 

Al'mara (published jointly with Oxford University Press), 1952. 

Ka Kara Karatu, 1938. 

Ka Yi Ta Karatu, 1951* 

Littafi Na Karantawa (with Church Missionary Society), 1946. , 
Magana Jari Ce I, by Alhaji Abubakar Imam/* 1957* 

Zamani Riga Ne. , 

Northern Ministry of Information Publications: 

Abokin Hira I, 1963. 

Abokin Hira II, 1964-. 

Kraft, Charles H. A Study of Hausa Syntax . Hartford: Hartford 

Seminary Foundation Bookstore, 1963* 

P. Nigerian Peoples (sections II, XVIII, XIX, XX) 

Batten, T.R. Kovarwar Labarin Kasa da Tarihi . Lagos: CMS 

Bookshop, 19347 " 

Mani, Abdulmalik. Zuwan Turawa Ni.leriya ta Arewa . London: 

Longmans, Green and Co. and Zaria: NORLA, 1957* 

Spicer, E. The Peoples of Nigeria . Ikeja: Longmans of Nigeria, 

1962. (The chapter oh the Kanuri was translated and adapted 
for inclusion as a part of section XVIII by Ibraham Wada and 
C.H. Kraft). 

3. Customs (sections III, VI, X) 

Fletcher, R,S. Hausa Sayings and Folklore . London: Oxford 

University Press, 1912. 

Taylor, F.W. and A.G.G. Webb. ATadun Hausawa . London: Oxford 
University Press, 1932. 

4. Geography (Section V) 

Ainslie, M.D. Ni.leriya . London: Longmans, Green and Co. and 

Zaria: Gaskiya Corporation, I960. (The maps in this section 

of the Workbook are also from this volume). 

9* History (sections VIII and XII) 

Batten, T.R. Koyarwar Labarin Kasa da Tarihi . Lagos: CMS 

Bookshop, 1934. 

6. Trades (sections IX, XIII, XVI) 

Rinxner, E.M. et al. Zaman Mutton da Sana*arsa . Zaria: NORLA, 1955* 

7. Proverbs and Riddles (section XIV) 

Harris, H.G. Hauga Stories and Riddles . Weston-super-Mare, 1908. 
Kirk-Greene, A.H.M. Hausa Ba Dabo Ba Ne . London: Oxford 

University Press, 1966. 

Kirk-Greene, A.H.M. and C.H. Kraft. Teach Yourself Hausa . Lcndon: 
English Universities* Press, (in press). 

Merrick, G. Hausa Proverbs . London: Kegan Paul, 1905* 

8. Magana Jari Ce (section XVII) 

Imam, Alhaji Abubakar. Magana Jari Ce . Zaria: Gaskiya 

Corporation, 1937 (reprinted I960). 

vii 




V 




'%* * v •»'«<• v vV’wV^WN* • *■'«>• *W 
•■•*•* ■»» *• w'wW W a ****r^*'V‘ 

V . w - v w' v Vv ^^'v'v^w h/’w** wVWVS«V\A«V 

» • • - vw./2wvi.s;v /'wvi) •s-v'.vv^v/lw 
- • - v «*» «pv'«r/v*«/ vs./« ^ vvv^ljrv^vw 



« <■» # «««•’«« w MWW'%»WW'ViirVWV> 

>» - » *• V' wVWVSAf VV»- V*"- V'^ VS 

■- « v « * «%wv/^,WS||/WSl^Y)/S.SA 
V • < w I* ’*%. %• (Vs^l/vVX* «r»vf 



?•**'*•* 



\pw'^zU$$^ 

I * a a#ia<i •* * :V* A 











a O 

ERLC 



sited na farkS: isctsOnhoxI i 



Tatsuniya ta 1J 



Mugun AIR all 



Aka kai want kara wurin alkali. Aka yi shari 1 a. Alkali ya 
ga ba shi da gaskiya, ya ce masa, "Ka na da magana? n 



% % 



^ ^ ^ w ^ ^ ai % % ^ 

Ilutumin ya kwatanta uku da hannunsa, ya ce shi bai san maganar 

% % _ _ % % % A % M A 

ba. Da alkali ya ga haka, sai ya yanke sharx 1 a. Suka tashi. 

% % o. „ %'S . _ V V „ 4 A . % 6 

Da ya tafi gida, ya aiko wa alkali da kabewa gut da uku. Da 
alkali ya na tsammani kwatancinsa awaki uku no. Ya kirawo shi, ya 
zo. Alkallya ce masa, n Kai, dai e munafuki ne. Ka cuce nil Alla 
wadanka 1 . Tashil Tafi l " 

% % % a f " » ' ■ 4 ■ A * % m 

Da ya fita waje, ya ce, "M, wanzarai ba ya son jarfa." 



iStsuniya ta 21 



% m m % m 

Kurege da Bushiva 



a a > M m m ■ $ m ^ m ^ m % 

Wata rana a na ruwa. Bushiya ta na yawo. Ta zo bakin rarnin 

kurege. Ta yi gaisuwi, ta ce, "In a jin sanyi? Ko akwai wurin da 
zan f ake? " 

J , 

Kurege ya ce, "Shigol Ramina ya na da dadi. " 

. . % „ % 44. % % % . . a 

Bushiya ta shiga, suka zauna tare. Jim kadan kurege ya ce, 
“Bushiya, zaman nan namu da ke ba shi da dadi. Jikinki ya cika 
tsini. Sai ki sake wari." 

Bushiya ta ce, “Ashe? Ni, kuwa, dadi na ke ji. Wanda wurin 

'•% % — % a * 4 

nan bai gam she shi ba, ba sai ya nemi wani ba?" 



- 2 - 



m 

Tatsuniya ta 3J 



D&la da ZalBe 



Wata rana dila ya na cin kaza, sai want kashT mai tsfnl ya 
kakare masa a makogwaro. Ya na neman mai cire masa. Ya ce duk 
wanda ya cire masa, zai ba stii lada. Sai zalBe.ya zo, ya ce shi, 
yT, M.la ya bude bald, ZalBe ya sa kansa, ya zaro kashin. 

Dili ya juya, zai yi tafiyarsa, ZalBe ya ce »ina ladana?" 

Dila ya ce, ”Ai, ladanka ke nanj ka sa kanka cikin bakin 
dila, ka fita lafiya. 11 



Tatsuniya ta 



Kura da Ganga 

Hata kura ta na jin yunwa, sai ta ga zomo ya na bard a gindin 
wanx it ace, fa yi shirin za ta kama shi, sai ta ji gan-gan-gan, Da 
ta duba saraa, ta ga gang! a rataye a bisa itacen. Ta ce, "Yauwal 
Alla Sarkin baiwal Abin da ya yi motsl haka, lalle ya na da mai*" 
Sai ta kyale zomSn, ta yi tsalle, ta jawo shi, oiigSn ta facfo 
kasa gan, Zomon ya farka, ya gudu a guje, Kura ta sa hakorl ta 
huda. sai ta ga horo, Ta ce, “Ashe, dai, amo ba nama ba ne," 



- 3 - 



T^tsuniya ta 5* 



Makaho Mai Fitila 



Ifeni mutum ya na yaw da dare sai ya ga wani wutSra da fitila. 
Iokacin da suka gamu ya gat ashe makaho ne. Ya ce, "Kai, makahol Me 
ya kai ka yawo da fitila? Dare da rana ba da *. daya su kl gare ka ba?" 

Makaho ya ce, "Duk daya ne manat Bala dan Jatau. Fitilan nan, na 
riRe ta ba don kaina ba ne, amma saboda irinku ne, marasa hankall, da 
ba ka da ido, kada ka hau ni." 

T^taoniya ta 6; 



Yaro da Rare 

Mani raatum ya sayi nama, ya ce yaron mahaucl ya kai masa gida. 

^ Jb A 

Lokacin da ya kai gidan, sai kare ya taao masa da fada. Eitanen 
gidan suka jl, suka Ayale. Yaro ya tsaya eif , ya na yankan naman, 
ya na jefa wa kare. 

Can matar gidan ta fito, ta ga yaro bai ji tsoro ba, ta yi 
mamaki, Ta ce, "Ba ka jin tsoro kare zai c{je ka?" 

Yaro ya ce, "A 1 a, ya ftoshl? " 

Ta ce, "Yaya ka sani ya ftoshl?" 

Yaron ya ce, "Ai namanka ne na yanka masa. Kin ga, ma, sai kadan 
ya rage. Da ma idan ba ki fito ba, ko na miya ba za ki simu ba." 



.4. 



CP 



Tatsuniya ta 7* 



Kaza da Glwa 



„ Kaza da glwa suka yi gardama. Kaza ta ce, "Glwa, na fl ki ci." 

i • 

Glwa ta ce, “A* al Kferyarki ce. 11 

Kaza ta ce, “To, mu tafi kiwoi" 

Suka yi ta kiwo har rana ta take. Sa 1 an nan glwa ta ce, "Ma je 
nr m £\xv*n, mu huta. Suka tafi, suka sha ruwa. Giwa ta nemi inuwa, 
ta yi kwance. Kaza ta na ta tone-tonenta. Daga nan ta ga kaska a 
idon gEwa. Ta zura, ta cake. 

Sai §£wa ta zabura ta ce, “A* a, kaza 1 . Abin naki ba na lafiya ba 
ne. Bik kxwon nan da muka yi ba ki fcoshi ba? Da idona za ki Kara?" 
Sai ta zuntuma cikin da ji, Kaza ta ci gari. 



Tatsuniya ta 8? 



tfeni malamx ya sauka gidan Bagwari. Bagwari ya ce masa, "Ga 

abinci nan, ansna kada ka ci karena." 

% 

Malam ya ce, "Ai, abinci mai kyau ne, ba na rena ba." 
lokacin da ya gama cx, Bagwarl ya kawo ruwa, ya ce, "Ashe -da i 
na cewa malamai ba su cin kare." 



Bagwari da Malami 
* » 



Ilalamin ya ce, "Vfene malam ka ga ya ci kare? " 

Bagwarl ya ce, "Ba kai ne yanzu ka cl ba?" 

Malamin ya ce, "Ashe kare ne? Ka ki gaya mini*." 

Bagwari ya ce, "Af , ai da gangan ka ci. Na gaya maka, 1 Kada 
ka ci karena* ." 



* 



-5- 



Tatsuniya ta 9* 



ZawanI H?ga Ne 



A wani Rauye cikin Rasar Jos, an yi want rautura, wai shi Shekare, 



% % 



wai tausayl da taiwakon jama* a. Ga shi, kuwa, da sank in hall da 
rashin giiwan kai. To, ga irin abubuwan da zamanl ya kawo. In aka 



m 



ce, ga wani sabon abu ya zo, ko wata sabuwar doka, su Shekare su ke 
fara maraba da shl, Har mutane sukan ce, "Kail Shekare ba ka gardawa. 
Kowe aka ce waka sai ka yarda? 11 Shl kuwa yak an ce, 11 Ai, zawanl r£ga 
ne, Yadda ya zo waka, haka za ka sa shi in ka na so ka zauna lafiya. 1 ' 



TatsSntya ta 10J 

Kowe Ka Sana, Gode Alla 

VJani warlri ya tali shan ruwa a tsfkf • Sai ya ga inuwarsa cikin 
ruwa, ya ce, "Ashe haka na ke da kyaul Ban yi tsawmanf duk da jin nan 
akwai wai Raho kamata ba, ga tsawo, ga kyau, ga tsinl. Awwa kash, 
RafSfSna sun yi wini kadan. Da sun yi kyaun Rahona, da ba haka ba. 11 

Bai sani ba, wafarauta sun fito da kamukansu. Da jin motsl sai 
ya daga kai, ya na sauraro, sai suka hango kahonsa, suka sakaw wasa 
kamuka, Marlri ya zura a guje, kamuka su na biye. N n da nan 
Rafafun da ya rena suka yi wasa rana, ya bar kamuka baya, ya shiga 
cikin kuimi, Awwa Rahon da ya ke yabo ya saxRaYe cikin duhun kunni* 
Ya yi, ya yi, ya kasa fita, har kamuka suka zo suka kawa shi, Masu 
farauta suka zo suka huge, suka yanka. 



CD 






TfttsnnVjra U 11* 



Kow ace Hall tt |[ Pa Irin jljt ^ Wayp 
Vfeni hankaka ne fcishirwa ta dame shi. Ya yi ta tSmun ruvn. boi 

w ^ ^ A A 

samu ba, Sai ya sauka a want gida, ya yi ta lellefca tukwane. Masu 
gidan su na kallonsa, shi bai gan su ba, fcishirwa ta dame shi. Can 
sai ya tarar da ruwa a wata kwalaba mat tsawo. Aroma ya rcsa yadda 

* „ A 4 % * A a % ^ % * 

7,pA. sha. don rowan iyakarsa rabin kwalabim no knmrn. hakiuta, kuwa., bf> 

A A A A A A A A a . ^ «. 4 — A 

shi da gixman da kansa zai iya shiga. Sai ya yi ta yawo safto safco, 

A — ^ a t | a ^ 

ya na dauko tsakuwa da fcananan duwatsu. In ya zo wurin kwalabar sai 

ya saka tsakuwan nan cikinta, ya, kuma, koma, ya dauko wata ya saka. 

% A A m am M j| „ A A 

llaka ya yi ta yi har rowan ya taso sama daidai bakin kwalaba yadda zai. 
iya sa bakinsa. Ya sha, ya sha, ya Pc o shi, sa 1 an nan ya tashi ya na 
godiya, H Kka, fcwa, fcwa." 



iStsuniya ta 1 25 



Samu Ya Fi Iyawa 



a* A _ A A A A A Jk mi 

l&ni macljl ya han killsa. Ya na tafiya, sai ya gaiau da kwado. 

Jk m A A A - A % A « A % % A 

Kwado ya ce, "Kai, roacl jl, ba haka a ke hawan dokl ba, duk a nann ade 
cikin sirdJ, Sai ka sauko, ka ga yadda a ke zaroan sirdi. 

Macijl ya ce, "t6, zo ka hau." 

Ya sauko. Kwado ya yi tsalle, ya hau, ya zanna daidai. Ya yi 

sukuwa fage biyu, bai fadi ba. Ya koroo, ya ce wa macijl, "Ka ga yadda 

a ke hawan dokt— ba kamar irin nika ba. " 

MacijI ya ce, "Na ganl. To, ba ni dokina. Ai, samu ya fi iyawa. 
Kai da ka iya doki, ba ka samu ba, iyawarka banza ne. Ni, kowa, tun 
da ya ke doki nawa ne, koyaya na ke so in hau shi sai in yi 1 . 



iStauniya ta 132 



-7- 



m % % _ m 
Zono da Kunkuru 



CD 



bhta rana zowo da kunkuru, suka yl gafttaaar tsere. Zoroo ya ce, 

"Kai, dai # kunkuru, rage ne, ba ka da saurl, " Kunkuru ya yi muTroushl, 

ya ce, "Ai» ba haka ba, Duk rashin saurin nan nawa, na tabbata in nun 

yi* tsere, zan tsere naka, zono," 

Shi ke nan, suka fara tsere, Kunkuru ya kana iafiya, tinkis, 

Wntnnv ya<w«i y« saba. Zorao ya ce, "Na tabbata, ta kowane hall, 

% % % 

zan tsere wa kunkuru. Don haka zan kwanta in huta, in yi bare! tukuna, 
sa'an nan in tashi in cim masa, in wuce shi," 

ta kwanta, barcl ya kwashe sfci, A hankall, a hankall, har 

# 

knnkuru ya isa. Can, sai zomo ya farka daga bard, ya ruga a gu je, 

Ya na isa, sai ya tarad da kunkuru har ya riga shi, 

T)an hakin da ka rena, shi ya ke tsone naka ido. 



Tatsuniya ta 14* 

Kunkuru da Ungulu 

Kullun kunkuru ya na ganin maftwabtansa, tsuntsaye, su na tashi 
sana. Ran nan sai haushl ya kana shi. Ya ce, "Kai, da na iya tashi 
Sana da na 3i dadl," Sai ya je wajen ungulu ya ce nasa zai ba shi 
<kik dukiya? da ya nallaka a duniya idan zai koya nasa yadda a ke 
tashi sana. 

Da farko ungulu ya ftl d&nin ya ga hakanan ba zai yiwu ba. Aroma 
kunkuru ya lallaahe shi, hai* ungulu ya yardi. Shi ke nan, sai 
ungulu ya dauki kunkuru ya yi saroa da shi, ya tafi, y a tafi, Daga 
can ungulu ya sake kunkuru, ya ce, "To fal" Kafin kunkuru ya bude 
bald, ya fado kan duwatsu, ya tararratse. 

In ka na so ka ji dadin zanan duniya, to, tsaya inda Alla ya ajiye ka. 




Q3 -s. 

Tatairdya ta 15: 

Zaki da Zomo 

A da zaki da zomo abokan juna ne kwarai da gaske, Ran nan zomo 
ya tinb^ri zaki, ya ce, “Zaki, gaskiya ne, kuwa, wai zakokl su na 

jin tsoron caraT zakaru? Wai, idan suka ji zakara ya yi carl, sai 

i % 
su gudu? 11 

Zaki ya ce© "Hannan gaskiya ne, Ba abin da muka kl kamar carar 
zakara, Arana ba mu kadai ba ne haka, IXik yawancin manya-manyan namun 
daji, akwai wadansu abubuwa kanana da mu ke jin tsoronsu, Yanzu, 
ninli, ka ga glwa ta na jin tsoron gurnanin nan da alade ya ke yi, 11 

Zomo ya yi farat, ya ce, M Ai, to© wannan ski ne dalllin da ya sa 
mu sombre, mi ke jin tsoron kamukal” 



Tatsuniya ta 16* 



% % 



Ma.lalisar ‘Berava 



Ban nan Beraye suka yi babban taro a b abb an dakinsu na shawara, 
S» na shawarar yadda za su yi da kyanvra, don ta na damunsu. -BSraye 
aun kaoo shawirwuX dabaru da yaua. Aka yi ta mihawart, ^nma aki 

^ % m Jf % , 

rasa dabara mai kyau, 

Sai wani sauMyin Bern ya mike, ya ce, "ga dabarataj sai a 
newi ftararrawa, a daura a wuyan kyanwa yadda koyaushe, In ta zo, 
kafin ta iso wajemmu sai mu ji motsinta rau gudu, 11 

w k 'y® 0 raajalisa suka yarda da wannan shawara. Can, sai wani 
Sera, tsoho, fuska'rsa cike da farin gashi, ya ce, n To, man ji, Ga 
dabara^ da a ke samu, Arana wane ne zai daura wa kyanwa kararrawar?" 
Majalisa ta yi tsit. Aka rasa mai amsawa. 



litsuniya ta 17 J 



-9- 



% „ a 

Vfani 'Barawo 



m 



Wata rana van! Barawo ya so Rasar Abuja. iCasan nan, kuwa, mai 
yawan kwazazzabo ne, da falale a clkl. Da dare in ka ganl sal ka 
ce ruwa ne a kwance, tun ba da farin wata ba. 

Barawon nan ya shiga want gida, ya yi sata. Ya na cikin 
kwashe kaya, sal masu gida suka farka suka fito. 13arawo ya gudu, 
aka bl shi da kuwa. har zuwa bay an garl. Dak mutan? au na biye da 

_ % % ^ % % j| 

shi a guje, har suka kai wani kwazazzabo. 

Sal wani cikinsu ya rifta cewa, rt Ku tare, ku tare, kada ya facia 
rowan nanl M Shi, kuwa, da jin haka, sai ya yi ta RoRarl ya kai 
kwazazzabon domin ya shiga rawa, ya yi iyo ya tsere. Da zuwansa 
wur£i ya takura, ya yi tsalle. Sai ya fadi bisa falale kush, hanci 
ya fashe, nan ya sural, Aka so aka kSna shi aka daure. 



Tatsuniya ta 18: 

Jemage da Kudin Kasa 

Wata rana sarkin dabbobl da sarkin tsunt&aye suka yi magana a 
kan kudin kasa. Sarkin dabbobl ya aiki jakadansa, kura, wurin j image 
domin ta kar6i kudin Rasa. Jemage ya ce wa kura, n Nl ba dabba ba ne. 

Ko cikin talakawan sarkin dabbobl akwai mai f if fike? H 

kura, ta tafi ta gaya wa sarkin dabbobl abin da jemage ya ce. 
Da sarkin ya ji haka, sai fUshl ya kama shi. Anna ba abin da sai yi— 
bai iya amsar tarobayar jemage ba. 

Da garl ya waye, sarkin tauntsaye ya aiki .dogarawansa wurin jemage. 
Da dogarawan aika tambaye shi kudin, sai jemage ya ce masu, w Nl ba 
tsuntfiu ba ne, ko cikin tsuntsaye akwai mai haRori da mai shayad da 
'ya'yansa da nono kama? nl? n 

iSt dogarawan nan nun yi manikin jin haka. Sai suka koma wurin 



.v 



rn -10. 

_ % % % % A % m m £ % . % . A « % 

sarki, suka gaya nasa abin da jemage ya fada* Anna sarkln bal iya 



koine ba — bai lya ansar tanbayar jenage ba* 



tS$ har yanzu jenage ba ya blyan kudin ftaea— ba ya clkln dabbobi. 



m £ % 
ba ya clkln tauntsaye* 



ta 19! 

' v. ^ .31 

Ungulu da Shaho 

l^ta rana ungulu ta na bisa itace, sal ya ga shaho* Shaho ya ce 
wa ungulu, "Me ki ke yi nan?" 

Ungulu ta ce* "I na jiran ablnci a hannun Alla* 11 

Shaho ya tashi ya na ce wa ungulu, "Mi, dal, da ftarfi ni ke netna, 
ko da halin ftafca*" 

Shaho ya yi Sana* Daga can sal ya hango Sera. Ashe Beran ya 
na icusa da ta£ko ne* Shaho, da ya kawo sura, ya fada clkln tarkon, 
Ungulu ba ta tashi ba* Shaho ya yi ya yi, ya kisa fita* Ungulu ta 
taso, ta sauka jirif. 

Shaho ya ce, "Ungulu ina za ki? Ba ldt baii har in ftarasa?" 

* 

Ungulu ta ce, "Ai, da, kal, za ka dre wa tiani rai. t 6, aahe kal 
ne na Alla da na ke jira* Yan ini ftarfln nika?" 



-li- 



ra 



Tatsuniya ta 20J 



* .» 



Rai Ya Fi Dukiya 



Wani mutura ya rasa abin da zai cl. Babu kudl, babu abinci. Ya 
tafi wajen sarkl, ya ce, "Ba ni da cin yau, ba ni da na gobe. Ba ni 
da koine a duniya sai warkin nan. Na gaji da raina. X na so ka kashe ni." 
Sarkl ya ce, "l8." Ya kira dogarai, ya ce a tafi a kashe shi. 

Za a^sare shi, sai wani ya zo, ya ce, "In an kashe shi, i na so a 
ba ni warkinsa." 

0 

Sai mutumin ya ce, "Kai, ku tsayal A koma da ni wajen sarkl, i na 

* a „ 

da magana. 11 

Aka koma da shi. Sarkl ya ce, "He ya faru?" 

Ya fad? gaban sarkl, ya ce, "Ranka ya dade, a bar ni. Yau na ga 
wanda ya fi ni tsiya. Ashe rai da dadl." 

SarkI ya ce, "Tafi abinka, ka gjode wa Alla da ya ba ka rai da lafiy a. " 



% 4 



ifitsuniya ta ZLJ 



Sata Ta Saci Sata 



V&ta Sana wani Barawo ya tafi ya ?ci tasa, ya kawo gidansa. .Ya 
fada wa mat a tasa ya na so ran kasuwa ta tafi ta sayar masa da ita. 

Mata^sa ta ce, "t 8, AUa ya kai mu." 

Da ranar kasuwa ta zo, sai ya sa ta wanke tasar, ta tafi da ita kasuwa. 
Da ta tafi, ta rifca 6oye tasar har ta isa‘ kasuwa. Ta jima cikin kasuwa, ba 
ta amince ta fid da tasar ba, har, dai, ta gaji, ta fitar ta na talla. 

Cikin yawonta ta garau da wani rautum, ba ta San? ba ashe Barawo ne. Ya yi 
cinikl, ta s a l l a m a. Ya ce mata ta zauna, ya tafi wurin *yan i uwa nsa ya yi 



- 12 - 



CD 



shawara, ya zo ya biya. Ya tafi, bai daxio ba. Ta yi jira har ta gaji. 

Da ta tabbata ya gudu ne, ta tashf ta koma gida. Ta iske mijinta 
tare da routine da yawl. Sal ya ce mata, "Yaya cinikl? Ya yi kyau, dai?" 
Ta ce, "X." 



Ya ce, "Nawa kika sayar?" 

Ta ce, "Yadda ka sayo, haka na sayar. 11 
Ya ce, "A sauna lafiya, abu ya yi." 



l&.rairtlya fca 22J 



% — a « _ a 

Hasara da Riba 



Hasara da Riba, uwarsu daya, ubansu daya. Ita Hasara kyakkyawa ce 
fcwarai, Riba, kuwa, mumrwlna. Sal Tinan da Sule suka neme su da autre. 
Tlnau ya fi Sule kudl, ya bi kyau, ya shiga neman Hasara. Sule, kuwa, 

ya fSda nan an Riba. Aka ba su bakl daya, aka sa su a lalle rana daya, 

% m m % % 

aka kal kowa gtdan mijinta. 

iS, Ita Hasara ta na son abinci mai dadl da kayan ado, da zannuwa 
uasu tsada, ta na yanga. Riba, kuwa, takan taya mijinta daukar kaya 
zuwa kasuwar Rauye. Idan sun sand riba sai su 6oye rabi, su koma da 
sauxS wajen safari. 

Ananan, kafln shekara guda Sule ya zama mai arzikl. Tinau, kuwa, 

ya komo tik. Shi ma, sai ya gudu ya bar Hasara a gida, duk da kyan nan 

nata. TSl auri wani, shl, kuma, haka. Kafln shekara biyu auren Hasara 
hudu. Riba, kuwa, ta na nan da mijinta Sule. Sun yi arzikl, har da 
shanu da masu klwonsu. 

Wanda ya bi son zuclya, ai, lalle zai auri hasara. 







-13- m 

TatsuniyI ta 23* 

% ^ _ V % . % 

Mafarauci da Abokins a 

Sani ya tafi daji, ya kama zabi hudu. Ya na komowa sal ya gamu da 
abokinsa l&sa. Ifisa ya ce, "kai, Sani, yau ka yi sa* al 8a za ka ba ni 
daya ba? 

Sani ya ce, "A* a, al kowacce nan da abin da zan yi da ita. Ka ga 
daya ta biyan bashi ce, daya ta ba da bash?, daya zan ci da kaina, daya, 

% m 9k 

kuwa zan yar," 

Itfusa ya ce, "Tan da ya ke ni abokinka ne, ba sal ka ba ni ta bashin ba? 
Sani ya ce, "Ba ka gane ba, Wadda na ce zan biya bashi, iyayena zan 
ba, domin in saka rausu wahalar da suka yi da ni tun 1 na yaro. Wadda na 
ce zan ba da bashi kuwa, zan ba 'ya'yana ne, don in na tsufa wata rana 



M % 



za sii rama mini, Wannan, kuwa, da na ce zan ci don kaina, ka san so duka 

i . ^ . * » - M * 

so ne, cmma son kai ya fi. 

USsa ya cl, "To, ka ba ni wadda ka ce za ka yar mana." 

Sani ya ce, "A 1 a, al, wato ita ce wadda zan ba matlta, domln koine na 
ba ta, wata rana za ta yl mini butulci, Ka ga, na yar ke nanl" 



I^tsuniya ta 

Zaki daJBera 

Wata rana zakl ya na barci cikln inuwar itace, Sal ga wanl ftaramin 

6era ya zo, ya hau bisa bay an zaki, Nan da nan zaki ya tashi, ya kSma 

* m % % 

6era a hannunsa, 

3eia ya yi kuka, ya ce, "Ba 1 ? ni in tafi, " 

Zaki ya ce, "Babu 1 , I na jin yunwa, ftwaraii Lalle, zan cinye ka," 
'Bera ya karaa baki, ya na tunani, Sal ya ce, "Kal many an dawa ne, 

Ni karamin haLitta ne, Ko ka cinye ni, ba za ka Aoshi ba," 

M J % A % % • % % . w 

Zakin nan ya na da klxkx, Ya yi muxmushx, ya ji tausayin 6era, Ya 

%• m A % % «v 

sake shi, ya ce, "Tafi abinka," 

Bayan kwana uku, zaki ya na ylwo clkin daji, ya na neman abinci, 

Sal ya fada clkin wani tarko kamar babbaT ashuta, Ya yi, ya yi ta yi r 
amma ya kasa flta, 

Sa^an nan Bera ya zo, ya ga haka, Ya tuna da aLherin da zaki ya yi 
mas?., sal ya gurgure igiyar ashutar har zaki ya tsira, 

Alheri danAo ne, ba ya faduwa Aasa banza. 



CD 

iStsunlya ta 25 Z 




Vfeni Dan SaricI da Alkali 

Wata rana wani dan SarkI ya hau killsha tare da abokinsa, Sal aka 

% % % % . • • % m — ^ 

gaya masa want daga cikin yaransa ya yi laifl, har an kama shi, an kai 
shi gaban babban .Alkali, 

Da jin haka, dan SarkI ya yi fushl, ya tafi wajen Alkali, ya ce 
a sake shi. 



Alkali ya kl. Ya ce, da ya taki sharl* a, sai na yi masa 
ladabl, Domin haka SarkI ya ajiye ni nan in hukunta dikan wanda ya 
yi llifl.« 



Daga nan dan SarkI ya tunzura, ya yi masa marl. Nan da nan 
Alkali ya sa aka kama shi, aka tail da shi aka dan re; 

Sa 1 ad da ya ke danre, ya tuna abin da ya yi wa Alkali, ya yi 
nadama. Da adadinsa ya cika, ya tafi vurinsa ya roke shi gafara. 
Alkali ya gafarta masa. 



Tbn daga ran nan dan SarkI ya gitmama shi, Lokacin da ya hau 
gado, ya mai da shi kama 1 ? ubansa, ya ba shi iyaka? amana. Domin ya 
ga ya tsaya wa gaskiya, ba ya jin tsoron kiowa, ko da dan SarkI ne. 



ro 



-15- 

SJSHI HA BItff L5B5RIH HAtJSSWS 

A) Kaear Hausa 

% % % 

tnda Haisawa su ke sosai, Rasar Kano, Rasar Sakkwato, da rabln Rasar 

A » » A 

Zariya ta arewa. Kksarsu da yawa ce, amml su da yawa ne— vatakila lissafinsu 

A * 

zai kai wajen milyan goma aha biyu dkin Nljeriya da wajen vani milyan biyar 
* 

a vadansu Rasashe. 

Galibin Rasar Hausa jigawa ce, amna wajen kudu, maso gabls akwai duwatsu. 
Kudu, kuwa, duk itatuwa sun fi yawa da girma. Tsakanin Katsina da Sakkwato 
akwai wani babban dajf inda ba kowa--sunansa Da jin Rubd* 

Akwai ruwan sama da dama a Rasar Hausa, bad isa ya sS ta ta yi 

^ % % % % 
duhuwa ba. Saboda haka ciyawa takan yi yawa di damma. DA rani, kiwi, akan 
% 

Rohe ta. 

Tun da ruwan sama bad, yi yawa kamar na Rasar kudu ba itatuwa gajejjeru 
ne, anna da jimirin rrjyuwa. Akan yi amfahX da su wajen abinci da sana'a 
daban daban. Cikin nafiya amfonx akwai. <tnr awa, karfftnya, kiika, mailed da 
tsamiya. Ko da shd ke akwai ruwan sama da yawa a Nljeriya ta Kudu, 
yawancin waxfannan ba su sanuwa a wajen. Itatuwan kudd sukan fi na arowa 



tsawo da girma. 



B) Mazaunan Kfosar 

Hausawa sun ce asalinsd daga wand mi turn ne wanda ya zo daga gabas, 
ya sauka a Daura. A nan ya kash& wata nacijiya mai w aha la d da nutane, hax 
ya fiarl ssxaundyax garin. < ta'yan da aolcv baifa, wal, ail ne farfcon 
sarautrr Hausa Bakwai. 




zama tsakanin KatsinI da Saldcwato, Kabawa yamna da Sakkwato wajen RasaS^ 
Bixnin Kebbf da Argungd, Zaszagawa na Zariya, da Katainawa, da Daurawa. 



m .16. 

% % % 
Wadannan sun bambanta ga al'adu kadan kadan amma duk sun gamu bisa ga harshe 

% % A % 

da halin zamansd, bar a na iya a ce da su irl daya. 



C) Tufafi da Kavan Ado . 

x ' » ,«A i - . ..J ___ .1 ft - ,» ,a % ,i -.V- 



Tun kafin zuwan Turawa, tufafin da su ke sava da kansu su ke saRawa* 

m tm X % % ^ ^ % % w i % ^ 

Auduga ta wadata* Kadi da saRa, kuma, sanannu ne* Akan saRa zannuwa masu 
fadin Rvaxya daban daban* Warn, kuwa, akan rina k amax yaddSl a ke y£ yanzu* 
Kuma , akan kawo wadansu irin tufafi daga Nufe da daga gabas. 

Her yanzu sukan saRa tufafinsu da yawa, tun ba cikin Rauyuka ba* A 
zamanin nan, kuwa, su na dinkin tufafinsu irin na da amma da yawa sukan 



yi da sandunan Turawa* V/urin aikl talakawa sukan daura ko bante, ko dogon 



.11- « - 



wando irin na Turawa, amma tufafin da Hausawa suka saba sawa sosai, su ne 
% % 
babbar riga mai kama idem sau, da wando mai fadin Rubaka. 

Akan yi aik£ da yawa a kan tufafin* Van! lokacl a na shuda rlguna, 

% % % % ^ 

wani lokacl a na y$hs& da silikf masu launl daban daban* Banda wannan 

% % % A % % 
akwai dinkl da yawa na ad5 da su ke yf a kan rlguna da oauran tufafi, ko 

% % 
da hannu ko da keken dinkl* 

A * <4 \ % 

Sukan sa tagilwa da 'yar cikT da irinsu Ranana-Ranana a RarRashin riga. 

Masu zarafl, kuwa, lokacln da a na wani taro, sukan yi hadl* Sukan sa 

bular dara ja ko fara, bar sukan yi nadl* Sukan sa tSkalma iri-irl— wasu 

% 

ma, bar na danRo* 

Galibin mata aik^n daura tufafi irin na saRar Rasar (banda matan masu 

arzikl) • Su net fatarl, da madaurl wanda akan daura daga Rirji zuwa 

1--## * A 
aharaBa, hax wasu sukan sa tagilwa* Akan yi musu zane kuma* Da yawancin 

^ ^ % «i AI ' % * A 

tufafinsu irin f»Rax rntanen Rasa ne, lama yanzu mata da yawa auk in sa 
irin da ak k y£ da yadin Tarawa mam launl iri-irl* A kai mata sukan daura 



kallabl ko su yafi mayafl* 



-I?- m 

* 

Banda zobba, mazaje ba su cika sanya abin ado ba. Galibin abin adon 



mata azurfa ce, al ne shunko, abin kunne, liyarai da mundaye na fcafa da na 

hannu* Wadansu, kuma v sukan huda hancinai su sa taro ko dan tuka, Wadansu 

- % ' ' ' 
na 9 sukan datura tagode ko tsakiya* 

Mata sukan yi kit so irl debar daban* Maza suka n yi a ski* 



Sasen JaffiSt, D ahuna da 
% 

Saboda rashin ruwa wani lokacT Rasar Hansa ta fi ta kudu zafx da 
l * 1 . « « 

yawa. arewa rani ya fi dSmina yawa. Ranf, kuva, ya kasu uku—kaka da 

hnntuxu da bazara* 

% 

D. Jaroiaa 

^ * * 

Be dSnina, iska ta fi zuva daga yanma ko yanma maso kudu, Hana, dai, 
da Rarfe aha biyu takan yi tsaka soaai, ko ta good zuvi ariwa kddan. A 
lokdoin nan ba tr,ananin wfa, bt taananin darl. Ruwan samd, kuma, ya isa. 
Ciyawa, sai ta tsira, itatuva ad hffda, wurl duka yd koma tsanwatsanwa. 

In dainuna ta fad! aosai akdn yi sbukS. In mdrkl ta yi mwa yakdn 6atd 
glnl, yd oikd fadamoml, koguna, da tafftakS. A lokdoln tdfiyd takan yi 

“ 5yS ia ^ k “5^ «>ddd a ki Jyd amfdnl da ita ko da dimana ba. 

2) K5ka 

•** * * mmmmmmmSm 

% Da “"f 1 ^ kS * i8k ® tak ®“ f5 » daga ariwa masS gabda. Huwan 
■ana ya Rare ke nan. La rana dkwai zafl. Dd dare akwai aanyl. Wata 

rana ba a ganin nTaa aabddd hazo. Akin yi girbi-aa-dn nan dbinci yakdn 
yi d*dha idan hata£ ya yi kydu. wanndn ahl ni lokdoin wiadnT dd 
ahagilgula dd bukukuwa. Akdn aayad dd aSbon hats! in ya yi yawd. Kama, 

akan yanke ciyava d ajiyS ddmin bazar a. 

% 

.3) aXntuiu 

Wanndn lokdoin taananin darl n5. MixtSna aukdn hurd «uta dd dari ad n 
dinT. Wata rfnd hazo yakdn yi yavS ha5 yd rufd *Sna. ttaa duk takdn buahi 



- 18 - 



ra 



it). Bazara 

— — 1 ' « 

Cikin. bazara zaff , « fi yawa, Lokacin zufa ne— mutane duk da dabbobi 

- .1 ♦ ' % « « 
sukan rame. Abinci ya na da wuya, kuma, da tsada. Lokacin guguwa ne, kuwa. 

2 , » « 

Manana sukan share gonakinsu su sa musu taki. 

Kudu da Zariya xuwan sama yakan fi na wasu Rasashen Hausa yawa. laima, 

sukan rigaye au sand* * Abin da ya sa haka, danin sukan rigaye su saraun iskS 

mii kavo ruwa daga kudu. 

* % 

Wann&n shT ne watannin d anuna da su yankin rani a Rasar Zariya da 
Rasar Katsina— 



Danuna 

% 

Kak a 

% 

Hunturu 

Bazara 



A Rasar Zariya 
Afiil— Oktoba 
Oktoba—Df samba 

a 

DTsamba— Janairu 
Fibraixu— Afril 



A Rasar KatainA 

a 

YunT— Satumba 
Satumba— Buwamba 
Nuwamba— Fabrairu 
F&braiiu—Yunl 



B) Abinci da 

* % 

Tun da^dainina ba ta da yawa, amfanin gona sal masu nuna da saurT, 
wadSnda far!, luma, ba zai kasha su ba. Saboda haka dawS da gero da maiwS 

(Zazzagawa su na ce da shf dauro) su ne manya. A areva gero da maiwa sun 
fi yawa, a kudu, kuwa, dawa* 

Akwai, kuma Togo, wake, gyada da auduga. Inda ruwan sama ya isa, kuwa, 

•kSn sami dankalf da d^ra. A wadansu wurare ma, fnda koguna da fadamomT su 
^ ^ % 

ke, da daiuna a na iy& sbuka wadansu amfahf masu son ruwa da yawl, 

gwaza, rake da shinkafa* Ba a sbuka shinkafa sai wur^n da xuwa ya ke 

kwanciya. SabSda haka ta fi yawa cikLn fadamomin Rasar Sakkwato« Birnin 
Kebbi da Argungu* 

B& rani a na yin lambu. Nan ne a ke ehuka albaei, alkaaS, baikSno, 
gwanda da wadanau. Lambu irf uku ne— 



a 

•» % 



-19- DO 

1)_ Dokin Ruw|. Shi ne wtayS wadda a ke yi detain xuwa ya bl dAga rafl 
% % 

zuva ga amfariin* 

(® Sakkwato sunansa kutara) « Shi ne gwafanni wadanda akan 
kafa a bald.n kogi, a dora itace , a <faura maaa gaga domin kamfato xuwa* 

Xi , SjM&S&SSk* Shi ne abin da sukan dora a taakanin gwafa biyu, ail 
rataya niasa doguwax igiya mai guga biyu* CakarkarT ya na Juyawa— in guga 

daya ta kamfato xuwa sai ta biyu ta yi Rasa. A na ytn wuriyS daga gare ta 
wwS ft k5 hikSta« 



P). DabbSbf 

.. la-Gidg, . Su ne sham, awakl da tumSkl. Wacfannan sukan ba da 

madara, nax, nama da fata. Sham sun fi yawa Inda Akwai fadamaol, detain 

nan su ke samun danyar ciyawa ko da rani. Don haka, da rani Sakkwato, 

Biinin Kebbi da Argungu aukA fi wurire kAmar KAtsinA ahanu dA madara dA 
* % ' 

m8i. Anna da datauia suwa ya yi muau yawa & fadamotal. SabodA haka akan kai ' 

a4 jigawa. Tun d& Akwai oiyawa ko'ina tinjin, madara di mai au n5 da irAha 
a ftaaar Sanaa* 

Na feg 5 * S 5 n ® takarkarai, raftuma (areva da Kano), jakuni 

da alfadaxai. 

• 5 -- S3 So*BSyen Gid| . gff ne kSaa, agwagwa, tantabara da t5lo-t5lo. 

% 

Akwai, feuma, jimina, 

k) . KanukS . Anfanins&.ta wajen fArautS da tsar on dd a, 

5) SawakT - 

6) . M amun Da;jl . (Nanun dajl sun fi yawa cikin manyan dazuzzukS kamar 
Dajin Rubl— su ne dSmisa, Sauna, zakl, her dA glwa dA irlnsd dA yawl mSnya 

dA fianana. XndA mtahe su k5 dA yawE, kAsutf Kasar Kan A, ba A cika ganin 
naaim daj£ ba— sai kura* 



- 20 - 



CD 

G) Abinci 

Babban abincin Hauaawa tuwo ne na sarin dawa ko gero. Anna l Sakkwato, 
Axffingu da Bimin Kebbi a na ylnsa d& ehinkafa, a kudu, kuwa, da doyS. 
lUwon nan a na clnsd da miya. Miyar, kuwa, akan yl ta da ku6awS, ko da 

— % ft % ^ 

gaiQren kuka, a sa alba say gauta, dad daw a, gishirf da key an yajf irl-irf« 

, A ' 

Akan aa nama ko kTfl in da akwai. 

torn, sukan aha kum ko fUra da noh5 in da zarafl. WadannSn a n5 yin ad 

da garin gero ko maiwa wanda aka dafa ahi tare da xuwa. Kiu nu iil-irT ne— 
akwai na zafti, akwai na yajf. 

Wajen abin ra a rmar ineri akwai tqjre-tcye in-irT vadanda aa kS yinsu da 

garin al k a m a ko wake ko maeara game da shlnkafa da aiing , Sukan dafa a«wifnif 
da rogo kuma, 

Cikin itatuwan dajl vadanda eu ke amfanl da au, dSrawS ce babbaral. 
JUccnijri diddcua da 'Jr%anta. Sukan eqjra k%an miya da man gyada da man ahem 
Galibin vurare klfT ya na da wuya, amma nutanen Bimin Kebbi da Arffingu 
ai na o? da yava, har aikan fiyafe ahi ad aika van! vurl a aayar. 



1 ).. 

1) Sana'o'i am bambanta vuri uuri. Akwai dalllai uku na bambaneinau— 

a) Sana'a bS ta yiwuwa sai fndl a ke sank dbin yinti dd aaur<£ di kahS. 

b) Gwanintar nutanen ftasar. 

% 

c) Saaun kasuwar sayad da kayan Sana* a, ko wajen .mutehen ftasar ko wajen 
wadanda^su ke clnilT da au. rdsalf, ginin tukwahe — in ba yum6u kusa mutahe ba 

* a ^ k ^ i eir ^ n tukw ^ n ® In su na bukataral, sai su saya. Anaoa watakTla 
da yum6u t ba magina-kfla cun fi son ftwaiya ko tukunyar ftarfe. Ko, kuwa, akwai 

yuaBu d4 magina, lama eana»a ta sutd dSmin ylnzu matShe sun f i ganl na f<arf5 
da irin na da. 



« 21 ~ 



CD 

2) Amma nlhlaaaa sana'o'in ftasar Hausa su ne — 

a) Noma 

Ifeunazi babbar saiia , ar Hausawa ce. Abin da su ke sioooi daga gare 

% 

to ya Isa ya dyad da matanen Rasar* har su rags ab^n da za su sayar kamar 

% % % % % 
six gyada da auduga. Su na aikT da kajyan noma iri-irf — ruwansu na Harfe ne* 

% % % % % 

Kota ta itace. MasasiaKa d& mafcira sukan semi oinikT ga nanoma. 

b) gri 

% % A ^ % 

Zamanin nan hasken Pclra ya dushe saboda shigowar kayan Turawa, 

1 - a a a % 

kamar ax wuftaRe* aljnakaehT y ftusSshf da waninsu. Anna har yanzu ta na da 
* * % % % 
daraja tun da a ke fclrar kayan noma* har da wuRafte da linzamai da likkafu. 

» * % » 4 t * A 

Yanzu a na ftlra da Rarfln Tarawa* anma da da tama ne vadda a ke ton&wa cikln 

* a 

fcacar. Zamlain nan 1)5 a narkad da tana da yawa. 
e) Saaaafta 

* % % % 

A na sassaRa Rota* turmT* taSazya da kujerar mata daga itacen Rasqr# 
^ ^ % % % % % 

Yanzu wadansu su na kqyon s&aaaRar akwatl da kujerar Tarawa# 

% 

d) Sana 

% % % 

A na shuka eud&ga da yawa cikln Rasar Hausa# Banda vadda a ke 
% % % % \ \ % 
say ad da ita ga Tarawa* da yawa a na kadawa a na saRa irl biyu ne— . 

(1) SaRa irin ta maza—ita a ke yinta Rv laxya Rwaxya# In ta isa 

sal a yanks zaigu, a dinka zana ko van! abtn da a ke mfi« Irin vannan sa(<a 
% 

ta eafc£ da ta farl# 

(2) Saf<a irin ta mata— -galibl a na yl da farin zare ko ba(<i# Akan 
y£ ta ciki biyu masu fadf f k had! su a dinks# Ta baftin zare ita ce amagTy 

a 

ta farlt kdwa f gvado# 

% % % % 

Hausawa da yawa 9 tun* ma ba mutanen ga r£ ba* yanzu sun fl son 

a % 

sandnnan Tarawa* Saboda halea darajar sana'&n nan ta raga* 

«) HinT 

% a a x % 

Hausawa gwazuye ne ga rinl* har labarin rininsd ya b^mx ftwarai 



1 



IX) 



-22. 



oikin Afirka ta arewa. M&yan bafcafcen rlguna na maza, sh$ddan zannuwa na mata 
rawuna masu walfciya waddnda B&xsawa m ke so. BlxnT da.:fteuye ekvai kargfi, * . 

A % % 

anna Kan& oe babba* Daririinmn zannuwa babban abin cinikfne, bar sultan sal 

% 

da six c±ldn wadansu fcasaahe. 
f) Gin! 

' * % % % 
Hduaawa sun iya ginl fa. A K&tsina akwai gLnin d& ya shekara darx-- 

„ A ' 

bar ff « ma. Ga irin da aka fi yinsu — 

a % % 

(1) Soro — shl ne wanda a ke gina shl da tsawo f kuma da kauri. A 
* * % % 

na yi niasa dau rin guga ko bakan gizo, akan dora mass, azara da zaha ko irinta, 

^ * « 

•a* an nan a zufe shi da Rasa* In aka gaoa, sal a shafa mass, laso don maganin 

% % « % % 
xuwa— shf ne katsf wanda aka bada shi da dafara da gashin jima. KatsI, kuwa, 

sbT ne t&6o na tukunyar baba wanda aka dfba« aka dunft&la shi curi-ourl, aka 
% 

ftone. 

* % 

Bane — soro n© wanda aka ftara rfaki daya a biea. 

* * A » 

ShjgLfa — it a ce wadda ba bakan gizo. 

% % % % 

(2) Dakin havl — shl ne wanda, a k5 gliiSwa Uomfli* visuiin'-n p.ttir a yi 

% % » * % 

maaa jinka* Wasu f kuwa« ba su ginl 9 sai kaxa su ke jerawa su shafe da'Rasa. 

1 ' 1 . » w 

Soro ya fl yawa wajen masu arzikl oikin garuzuwan arewa. A fcasar 

% % 

Zazsln a na yin tAfarfkra maimnkon eoro — ita c© dakin jinka nai kusurwa bidu. 




- 25 - 



m 



MI SALIH GIDAW MAI ARZIKI 




( c) — daldn barori 

% 

(d) — fElin barga, $nda a ke daure dawakf da ajlye hatal. Saga nan 
% 

akan bi ta wani zaure a shiga tsaldyar gida inda turaka (f) da dakunan mat a 

(e) su ke, da. wurin dafa abinci, da wadanau. xumbuna* da rTjiya, da vwrin 

% % 

wankSf da ahadda* Mean gLdan kewaye ya ke da katanga nAi tsavo. 

» . » : 

MISAUN GIMN TALAKA 



% 

rumbuna ® 

® c o 

r* dakunan. 
w mata 






■ ■ 

zaure 




E * 

H ^ % % 

l/annan misalin gida ne na manoml mal 'ya r wadata. Kewoye ya ke 

da kara ko zina misalin daidai da lean nil turn. A irin wannan gida lie a ke6e 

* % % 
mat! ba kamar a gidan masu arzikl. Dakuna irin na jinka ne. 

% % % % 

Kudancin Kano ba a ganin scrape da yawa, sal dakuna irin na jinka. 

• % A • __ _ ' 

Dalilai biyu ne suka sa hakat na farko, ftasa ta wajen arewa ta £1 kyau 
^ % * 

danin ginf, tun ba ta Katsina ba. Na biyu, kudd da Kano gyaran soro kullum 

ba da wahala oaboda yavan ruwa. Amma a Sakkwato, ko da ya ke ya na arewa, 

* * % % % % 
yavanoin ginl na jinka ne, domin ftasar mai rairayl ce— ba {£ ginuva sosai. 

w 2. ' % 

Cikin garuruwan da dakunan jinka suka fi yawa akan gina xumbuna. Anna £nd& 

% % 

sorape au ke akan yf sd da zana. 

% 

e) PSfcancT 

* * % % 

A na jeml fatocT , a na yi musu launin baftf , alga shi, ja da rawaya. 

Kowane gar! da dukawa masu yin takalma, kubannf , jakunkuna, key an davakf da 

waninai. A za ma nin d£ akan aikl da kqyan fata a fee tar&n Haaida. 



I) CinikT 

A 2 . ' ' * 
Inda mutane ax ke zaune da yawa a wurx daya, sai ka ga cinikxya aabi. 

2 1ft % % 

Domin manSnl ba shi da dama ko gwaninta ya yi gaxma da Aota, ko ya jmne 
* . 

fatar takalminsa, ko ya gina tukwahe na dafa abincinaa da kanaa, sai ya 
% % 

sam:l dukan abin da ba ya iya yi don kansa daga wani wurT da kudin rarar 



dawarsa. 



Da cinikT, sai da fdrfure-~a ba da hat si a kar6i tufa, a ba da gaxiua a 

karSi fata. Daga fdrfdre aka tsai da ka f ida ta farin kudl da shanu da b^yl— 
% % 

wato, wadannan, kowane da tamaninsa. kafaffe keumar kudl na yanzu. 

^ isi % ^ % 

• Sa»ad da gwanintar sana'a ta cfgaba, cinikT, kuma, ya (<aru, dcinin 

% 

kowane gari cikin Rasar Hausa, in ya zama sananne ga sana'a kaza, sauran 
gazuzuwa sukan sayo daga gare shi, shT, kuma, ya sayi nasu. Mi sail, duka 




-25- 

an 8 an Sakkwato ta na da dawaki masu kyau da kayansu da wasu irin zannuwa* 

% \ 

Mutahen Kano, Bida, Katsina da Zariya sukan saya daga gare su* 

» % % 

Bags. Katsina akan kai giro, maiwa, dawa, wake da taba zuwa Kano, a 

«v % % % % 

soyax* Kano, ma, sananniya ce ga rininnun zannuwa da riguna da aikin fata* 

A Zariya akan dinka wata irin rlga— suhanta H, Yar Zazz eu.” 

M * * 

Tashin ciniki tsakahin Hausawa da kansu da wasu mutane, shi ya biTde 

hanyar fatauci* Amina ta wurin rashin kyan hanya matafa da dabbobinsu suka 

- * 1 1 - _ » 
sha wahala. Ga, kuma, hat sarin mafasa, har, in za a yi tafiya s ai da babban 

«* * *» 
ay an* 




A . Anikin, Hausawa na _])a da V/ adansu Kasaahe 

Akwai cinikx tsakanin ftasar Hausa da wadansu • Rasashe tun ba a yi hanyar 

. - . . ' * 

jirgin Rasa wadda ta tu.de ciniki zuwa kudu ba* Kano, kuwa, ita ce cibiyar 

ciniki ko da har yanzu* Manyan hanyoyin fatauci guda hudu suka hadu gare 
* 

ta* Su ne — 

^*) Hanyar Arewa (ta Katsina, Basnagaram, Azbin zuwa Tarabulus da Tunas) 
Keyan da akan biyo da su ta wannan hanya, gishiri daga Hamada, zannuwa 
da silikx irj**in, da turare* Akan sayad da wadannan a ICano, sa'an nan a 
sayi kayan ftasar Hausa k a m a r at shudda, riguna, j anaianu n fatoci, hauren 
gfwa da gashin jimina. 

2) Hanyar. Gabas (ta Bamo, Kanen, Baganni, Wadai, Darfur, ICordofa 
^ % % 
zuwa Masar) — hanyar Hajji ke nan— 

% % % % \ 
K^ran da akan kawo ta wannan > wya su ne littattafan. addihi da zannuwa 

daga Masar. Baga Ban:io, ma, akan kawo kanwa da gishiri iri-iri, ahanu, 

% * 

^ % % 

tumaki, raRuma da gashin jiminao Baga Bagarmi da Wadai akan duwatsun 

% 

mata* Akan sai da su a. Kano a sayi tufa* 



ED -26- 

5) Hanvar Yamma (ta Sakkwato, Gwanja, Tambutu) — • 

Ta nan akan kawo goro, gashin jimina, shanu, awaki, tumaki da dawaki. 

% ^ % % A _ * 

I dan aka sayad da wadannan akan sayi kayan da aka kawo daga arewa da gabas. 

% 4 

4) Hanyar Kudu. (ta Baud, Zariya, Nufe, Adamawa da Rasashen kudu/) — 
Daga Zariya akan kai Rarafa? daga Nufe man ja, key an yaji da rigunan Kufe; 

a a a s 

daga Ba?icl darma da tozali? daga *Yola (wato, Adamawa) shann— da su su ke 

4 . 4 4 4 

sayen rinannun tufafls daga kudu kayan Tarawa, goro, gishiri da sukarl Da 

4 

kayan nan sai au sayi shanu, kayan fata, hat si, gyada da wake daga Kano. 

4 

Wannan, kuma, babbar hanya ce ta bqyl* 



4 4 



4 4 



K) Ciniki Bav an da Tarawa Suk£ Zo 
* » * % 

Tun shekara ta 1900— ita ce shekarar da Tarawa suka fara karSar Rasashen 

4 

Hausa— tun ba bay an da jirgin Rasa ya kai Kano (1911) ba, cinj-idT hannu da 
hannd da RasShan Tarawa ya Raru da yawa. Amma na wajen ciniki na da ya ragu. 

4 

Hanyoyin jirgin Rasa da na motocin da su ke kawo masa kaya sun Rara 

yawan ciniki Rwarai, sun rage, kuma, ts&dar kaya. Dalilai ke nan— ga sauRin 

2 , * % 
tafiya batu hat sari; ga araha ( jirgf guda yaksn dsuki kaya da yawa ya kai 

4 

wani vorl, kudinsa, kuwa, ba zai kai na yadda za a dauka akako bisa dabbobi 

1 ' A AAA 

ba); ga hanzarin tafiya (da daga Kano zuwa Ikko zango talatin ne, yanzu ya 
komo kwana biyu) j kuma, irin kudl na yanzu y a f i na da sauRin cinikin da aka 



yf da farin kudl da shanu da bayi# 

-A * 1 . d • ' ' ' 

Kayan da a ke kawowa cikin jirgin Rasa su ne— goro, taba, gishiri, 
ashaha, sabulu, sandunan Tarawa, kekuna (ko basukurori), motoci, keken dinki, 
kwanoni, fitilu, siminti, da kaya RanRanana bS iyaka. 

'A A * 

Kayan da a ke aikawa ta jirgin Rasa su ne— gyada, auddga, Riraga, fatd 
jemammd da marasa jima, da shanu* Gyada ta fi zuwa daga Kano, auduga da 

4 

Riraga dag& Gdsau* 



- 27 - 



CD 

*%--!%** ' 

A kan hanyoyin mota kamar su many an hanyoyin Sakkwato zuwa Gusau, Katsina 

* % % % % 
zuwa Kano, Daura mwa Kano, da, dal, sauransu da yawa akan kai kaya iri-irT 
% 

zuva jirgin Rasa, a danko kgyan da aka kawo cildLn jirgin Rasa. Ta haka, 
kuma, akan kai su ko'ina a Rasar. 

A A * * A 

Inda da akwai hanyoyin ciniki, nan ne a ke bl yanzu da motoci, ko da 

' ... . 

jirgin Rasa. Ml sail, kaya da yawa da a ke zuwa da su daga Baxno zuva Kano, 

a motoci a ke kai ai iyakar jirgl a shigad da su jirgl zuwa Kano. Haka, kuma, 

a ke yl tsakanin Kano da Baud, Kano da 'Yola, Kano da Sakkwato. 

^ ^ % \ ^ 
Cinikin da TUrawa aika kawo bai kashe cl nikin nutanen Rasar da su ke yl 

tsakanin garl da gari ba. Har yanzu ya na nan, amma ya f i na da sauRi, dcinin— 

* % 

a) Banda many an hanyoyin mota an gyara sauran hanyqyl, an Rara fadinsu. 

A * * * 

b) Da akwai fashl da yawa, yanzu, kuwa, babu. Sarakuna da kansu suka 
— 1 . . 1 . . 

sa dogarai mi hana. Sabo da haka, yanzu fataucl ba ya bukatar ayarl--ainnia a 

wadansu wurare, kam a r Dajln Rubu, har yanzu dogarai su na wa fatake rako loto- 
% 

loto. 

^ » . 

Ba a yin fataucl na ruwa sosai a gallbin Rasar Hausa— sal, dai, wajen 

- . 1 % % . 

Sakkwato wadda ta ke da koguna akwai shl kadan. A na kamun kTfi cikin koguna 

a Bimin Kebbi da Argun®!, a Cyafe, a na<te cikin tabamT. Yarbawa aukan biyo 

• % % 
ta ruwa daga Rasar su zuwa kogunan Hina da Zamfara su saya. 

% 

Ta wadannan koguna da Kwara, kuma, akan kawo kaya zuwa Sakkwato daga 

kudu. Kaya wadanda a ke kaiwa Kano ta jirgin Rasa, a Sakkwato ta ruwa su k5 

bl— kamar ax goro, gishirl, tufafl, katako da irlnsu. Tafiya ta ruwa ta fi * 

% 

ta jirgin Rasa So ta hanyar mota araha. 

♦ . % 

Kano, ita ce babbar kaauwar Rasar Hausa har wa yau. Gyada, Riraga, 

* . . % 

shMU, tn ne many an abfn da Turawa t» K6 Har ySnzu, kuma, ita cl 

^ % 

babbar kaaiwa ta ha jo jin Afirka ta Arewa da Masar, duk da, kuma, v5Van da 



- 28 - 



CD 

% % 

a ke kaiwa daga gar! zuwa garl. Wannan ya zama dalllin da ta fl dukan 

% % % 

gaxuruvan Nljeriya ta Areva yavan nutorie. 

Aud&ga ce babban cinikin Zariya. Akwal dakunan gurza a Zardya, Gusau 

t % % % 

ftintuva da KaradUwa fnda a ke gurje auduga kafin a da ita Turai, 
Cinikin Sakkwato fatocl da ahinkafa. 






-29- 

SASHf NA UKU: AL'ADff I-JUJBfi 



CD 



^ % ^ ^ 

A) Akwai Aure Xr! Hudu Ga Al^ ftS 

% 

1) Auren Sadaka 

» * ^ 1 • ' * 2 . ' » 

Abln da a ke nuf! da auren sadaka shi ne— sa'ad da yarinya ta cika a»l 

^ * % % % 

iyeyenta eu sa ta a lalle. Wato, a kai ta gLdan Ranen ubanta, wata tsohuwa 
ta yi mate, wanka, ta tsefe mata kanta, a yi mata RunshI, a rufe kanta da 

farin zone* Za a dinga yi mata wanka da RunshI bar zuwa kwaha hudu ko biyar, 

ea*an nan su dauke ta, ax kai wa wani nutum 8Bd&k& da dare* 

In cun je gidan nntumin, sai eu ce, "Ga yarinya* Mun kawo maka sadaka*" 

% % % 
Mutumin nan , sai ya tash! cikin daren nan— da sh! da iyeyensa su yi ta murna, 

* A * 

su na cewa, "Iladallal", "Alla ya kar6a." 



Idan.ger! ya we, sai iyayensa su aika wa dang! duka labor!* Da jin 

% % 

haka sai cu yi ta rnrna. Irin wannan sure nutum ba ya biylui ko slsin-lcwabir, 
sai ya aba garassa kawai* 

2) Auren Zumunta 

Sa*ad da bidurwa ta isa aure, sai iyayenta su dauke ta su bo wani dan 

% - ^ 

danginsu da aure— mi sal! 9 kam a r dan Ranwar uban yarinya* Irin wannan aure, 

% 

wani loltacf nutum ba ya biyan dukiya, wani lokacT, kuwa, yakan blya karfan. 

3) Auren Baiwa (ko Anynrj 

» . * 

Wannan aure— tun yarinya ta na ftarama akan yi mata mijl. Irin 

m» % % % % % 

sure yakan wahalad da muvane, domin akwai Bata kudi da yawa kamin yarinya ta 
isa zuwa dakin mijinta* Ita, ma, ta iya ta ce ba ta sonsa, ko da ya ke ya 

w % ^ * % % 

sha wahala da yawa saboda ita tun ta na Rarama—wato, dawsiniy^ da ya y! 

% 

ta zama a banza ke nan* 

Bayan haka, kuma, irin wannan auren ba ya dadewa. Auren nan a ke yi 

^ % % 

kamar na dole— mi sail, kadan yarinya ba ta son yaron da aka daura masu aure. 



m .» 

% % ' s 

ko, kuwa, shl yaron ne ba ya son yarinyar, bfyan aka yi 'yan kvanakl kadan, 



sai auren ya warware. 



4) Auren Savavva 

% ^ % a 

Idan saurayl da tudnrwa su na son juna sai su yi auren soyayya. Bay an 
da saurayl ya ba da ab$n da aka yarda a kai sai a danra aure. 6a misalin 
yadda a ke y ?— 



B) Misalin Shirin Aure 



' A 



Kadan saurayl ya ga budurwar da ya ke so sai ya yi magana da ita, 
ya ce, "I na sonld" Wato, ya na tashinta ke nan. Ita ma idan ta tabbata 

* 1a. % a » 

cewa ta na sonssf sai ta ce* "Nlj may i na sonka. " Bay an wannan sai shi, 

seurayin, ya tail gida ya shaida wa iyayensa cewa ya ga wata yarinyar da 
% 

ya ke sonta da aure. Sai uban saurayin nan zai shaida wa daya cikin 

* ' ' * A 

amlhansa ya raka shi zuwa gidan iyayen yarinya da kudf— aule biyar ko fl. 
Abokf ma, a na ce da shl "shugaban aure." 

A % * A A 

A gidan iyayen yarinya sai fid ce, "Dana ya ga diyarka, ya na sonta 

\ 2a mm mm ^ ^ ^ ^ 

da aure." Sai &u amsa cewa, "To in da amfoni, Alla ya sa auren ya yiwu." 

» - 1 • A ' 

Uban yaro ma, sai ya ce, "Amin. " 

“ A • fk % % 

Ba yan haka, sai su kawo wani kudl su ba iyayen yarinya ko waliyyint a , 

^ ^ ^ ' A % AAA A 

su koma gida. Sai yaro ya zo ya ce wa iyayen, "Yaya labarx? Da lyau?" 

A 

In oika ce, "Da kyau," sai yaron ya sake kiran yarinyar ya ba ta kudl 

k a mar mile hudu ko H.. Gobe, kuma, ya dauki kunox stile goma ya kai gidan 

1-1 * 
iyqren yarinya. Jlbi, kuma, ya kai wani sule goma. Da haka har a ce, 

"An ba ku." 

A % • 

A wannan sa’i ne za ed kai Rwaiyar gaisuwa. Wannan ftwaiya ma, ta 
% * % % % 
na cike da kaya in-irl masu ban sha'awa ftwarai da gaske. Akan sa 

sululuka na zinariya da na azdrfa cikin Piwaxyetr gaisuwa, da goro da 



o 



- 31 - 



m 



tabarml. Iyayen yarinyar, dai, sax su ce, "Akwai rirnxwa na abx kaza. " 

% % ^ % % % 

Sai iyayen yaro sax nema six kai masu. Lokacin salla, kuma, akan sayi 

% % * * 

abutor/a kamar zannuwa da fataloll da. farin kudl da lalle da lefl da 

takalma da irinsu a ba yarinya sa'an da ta zo gaisuvar salla gidan wanda 
% 

ke shirin anrenta. 

\ % % 

Shit kuma, yaron yakan tafi gaisuwa gidajen dukan iyayen yarinya. 

% % % % 

Wato, duk inda ya je sai ya yi masu kyautar kudl— namijl kamar sule biyu 
* % % 

da sis!, mace mat kamar sule da sfsl. Kowane gida, kuwSt ko da akwai 

aahirln ko fx, sai ya bx su da haka daya-daya. 

* 1 

Bay an wannan, kuma, sai a yi shirin aikava da key an daukar rana. 

* % 

Sai a nemi babban kwandon shinkafa da kwandon hat si da goro da kante biyu 

• * • * • 

da tabaxma goma sha biyu da nakiya Rwaiya biyu da fcwaxyar dablno biyu da, 

kumat wani kudl, misalin sule sha biyar. Wannan kaya duk iyayen yaro ne 

1 - A*- - 1 ' „ ft 

au ke bayarwa domin a sa ranar daurin aure. 



^ ^ ^ % 

I dan duk wannan ya Rare sai iyayen yarinya za su yanka rana. Ilisalin 

% ii % A % 

za ax ce, "Watan gobe da kwaha goma sha biyu a daura sure." Sai iyayen 

* A A ' 

yaro su ce, "To," su koma & la. 

* A " % 

Da watan gobe ya yi kwana tara sai a sa yarinyar a lalle. Kwaha uku 
^ % * % % % % 
a ke yin Runshl. Iyayen yaro sai su riRa zuwa da lalle da ganye da 
% % 
tsumoan RunshI da kudin da za au rarraba wa maroRa. 



Da da dare sax su ce, "Gobe da safe za a daura aure." Mxtane duk za 

% % % % A 
ax hadu a gidan yarinya. Iyayen yaro za su kawo zana . goma sha uku da 

^ % % % 
takalma da lefe da goro hamsin da hannun xuwa (wato, wani irin gor$ hamsin. 



o 

ERIC 



0 



m -32- 

C) 'Daurin Aure da BikI 

% % A % i . ft % % _ 

Da suka taru sal a ce, "Yau wane da Wane© za a daura masu aure, 

% 4 _ ft % % _ 4 ft A ft | . ft a ft _ft a . 

Sadakx nawa?" Sal waliyyin yarinya ya ce, sadakx kaza— misalin fan biyu 
ko fi— ."Kirn yarda? n Sal shugaban aure ya amsa, ’Mun yarda. " 

« ft a* % a .ft 4 * ft 

Duk lckacin da a ke yin wannan elkin zaure, yaron ya na can da 



abokinsa a wanl glda daban. A wurin ma, sal su sa masa alkyabba. 

Yarinya?, kuwa, ta na elkin glda da abokanta. Su na yi mata faranjl. 

Gikiii zaure malamai su ke zaune su na addu 1 a, a na ba su gpro su rarraba 
da kudin zaure da kudin malaml. Malamai suk an ce, "Alla ya ba da zaraa 
lafiya, da ciki, da goyo. Alla ya ba da oi da sha. 11 Sa 1 annan sal su tasht. 
Da yamma sal a yi wa yarinya wanka. Iyayen yaro sal su kai ftaBakin 

„ ft % % .4 ft ft ft % . ft M ft ft 

tuwo kaman hamsin da na nasa kaman asfairln da turnin fura kamar ashirin. 

. . . ft . a* ■ » . ft ft . ft ft . 4 ft a 

Xu dare ya yi abokin an go zal zo da dokln da za a dauki yarinya a kai. 

. ft \ . 4 ft ft . 4 ft % A ft . ft . ft 

VJUrin wanka aka kai dabino hamsin da goro hamsin da kudin da za a watsa 
wa yara. Aka, kuma, kai sabuwar ftwaiya da sabulu. In an ft are wanka sal 
a dauki yarinya a kai ta wurin raijinta. 

„ % % . % | M % % % m m % A m % 

Bay an wannan sal a zo a yl wasa a gidan miji da nolo da goge da 
jauje da kotso da kalangu da babban ganga. Marofta duka sal su zo da 
abokan yaro da danginsa duka. Wanl ya na ba da ko akwiya. Ha? doki, 
ma, a na bayarwa wurin wasa. 

Ha? maraice a ke wasa. An go ma, ya na za\ine ya na kallon masu yl 
masa bikX. Yarinya, dal, ta na glda tare da tsofaffl da 'yarn mata. 

Da safe ya y£ tsofaffl za su tafl abinsu su ba? ta da yara. 

Yara sal su tamb^yl iyayen ango a ba su abinci. Akan ba su kajl 

• ft . ft . . A.ftA.ft.ft . ft . 4 A . 

biyu— guda da rana, guda da yamma— a ba su gishxn da dawa. Da ftawa 

ft . . % . ft % 4 ft A % . ft 

da 'yam mata sukan yl tuwo su zuba miya a kan, in suka cl nasu, sal 
ftawa? amaxya ta ce wa abokin an go, n Ga tuwo, ka saya. n Sal ya ce, 






% V 



-33- 



CD 



"To, yara, ku d#uka, ku c?«" Sax ya biya ta ya sallame ta, ya ba yara su 

* 

cl, ya tafi abinsa. Haka za su y? safe da yamma bar kwaha uku. 

* % % 

Bay an kuana ukun nan sai a yi budar kai. Ango da abokansa sai su yi 

* % 

kwalliya ai hau dawak? su kLra masu jauje a yi hawar angwanci, su je su 

' * % % % % 
gai da dangogin amaiya. Su na ta yawo cikin gar?, a na kida, a na wasa. 

Ita, amarya, kuma, za ta yi kwalliya, ta yi yawo tare da abokanta kuma* 

* \ 

Bay an da aka yi budar kai sai a kai gara gidan ango a yi shirin 

(tank?, Sa'an nan sai 'yam matan su watse, su koma gidajensu* 

A _ ' , % 

Ran nan za a yi kwanan tslwa. I dan ya iske ta budurwa sai ya 

% % % 
yi mata kyanta. Uani zai ba da munduwa ta azurfa, wani zobe, v/ani, kuwa, 

zai ba da laid? gome da zane. A zamanin da, in bai iske ta budurwa ba, 

ya buda mara ya rat aye a fcofar dak? don kowa ya gan? ta ji kunya. 



D) Al«lxiw^ _daJlut a^a.JCe,J^arwa_ B? da B? 

1) Idan yarinya ta yarda da wanda ke tashinta sai ya fara yi mata 

toahl. Shi, kuwa, toshin nan feS ahi da lyaka—eai dal, ewargwadon arzikin 
% 

yaro. 

2) In ta yarda da shi sai iya yen yaro su za6i shugaban sure a aike 
shx wajen waliyyin yarinya da kudx ko kyauta domin ya tambayi iyajyenta# 

In sun yarda da yaron sai su karfii wannan "kudin gaisuwa." 

3) B^yan *yan kwanak? kadan za a sake kai masu kud? (mi sal?, sule 
biyar ko f?) cewa, "Ifii na tun?* Mi na so a daura sure*" A na ce da 
wannan kud?, "kudin tun?," ko "kudin baiwa." 

If) Bay an *yan kwanak?, kuma— kamar biyu ko uku— —sai su yaro da 

1^-* % 1 a A 

sbugaba ai sake zuwa wajen val? da cewa, **Mun zo neman arzik? . " Sh? ma, 

% 

eai ya amsa, "Ifon ba ku*" Sa'an nan za a ba shi "kudin ada'a" (misalin, 

% 

aule kud S) da kyautar uba da uwa da, kuma, kudin Malami (misalin, auli 



Li] .3^. 

glda) wanda zai Icula da daurin auren. Wannan kudin ada'a sab&da gSdiya 

^ % 
ne da, kuma, nema* Sa'an nan za a yanka masu sadakf. 

^ % % 

5) Lokac&i da aka shixya ran da za a rufa yarinya a kai ta gidan 

% 

mijinta sai a kai wa iyayenta kudin daukar rana. A cikin wannan kudin za 

% 1 A • * A * » 
flu raba wa dang! dSnin m san ran da za a sa yarinya a lalle. Daurin an re 

akan yi shl ran AlhamJs da safe, amaiya ta tafi gidan mijinta da yammi. 

% * 

6) Idan yarinya ta ci kudin wani ml turn daban sa’an nan daga baya 

ta kl shi, wanda zai aure ta zai biya kudin wancan niitumin. Kudin nan 
la, 

ana ce da shi "kudin rarauwa." 

7) Aure haram ne idan bafcd "sadiki." Sadiki ne abin da mijl ya kS 

* * 

kai wa iyayen yarinya ranar daura aure. 

8) "Zannuwan aure" su ne daga dldn abin da ango zai kai wa iyayen 

- - - a ' ' 

ainazya ranar daura aure domin mutane su gani. 

9) Banda wadannan akwai "gara." Wannan, kuwa, akan kai wa gidan 

% 

ango Ba'ad da za a kawo amaiya gidansa. Uban amaiya da uwarta ne su kS 

b^yarwa— su na kai wa ango da amaiya b^yran da aka daura aure. Cikin gara 

akwai kaya iri-irf kamar tufafl del tabarmT da kwanonl da ftlrai da 

% 

da abin maxmarJ— masu zarafi sukan zuba tsabar kudl a cikl. 



* * 

®) Waai Al’adun H auaawa a Kan Magnnnj *»ta 

Cikin addinin Musulunoi iy&kar yawan matan aure hidu ng. Bayan 

^ » % 
hudun nan sai fcwara-fcwarai. Sadaku ko nawa nlturn ya ke so sai yl ajiye- 

Alla bai hana ba. 

Babu aure sai da sadSki. idan aure ya nutu, sai mace ta zaunS har 
wata uktt. AmS. sadaka sai wata biyu ta ke yin iddanta. Lokacin iddan 

A A ' 

nan ba ta da Qco ta auri kowa. 

Idan mace ta tafi wurin alftaii ta yi ftaran mijinta, ti cl ba tS 



% % 



-35- Q] 

sonsa (wato, ta gaji da shl) , baysn alftall ya lallashe ta ya yi wa mijf 
% 

biko— .idan ta fci duka sal alfcall ya raba aurensu. Sa'an nan sai matar 

ta biya mijin nan sadaki da kuctin rabawa in da akwai. Amma idan mijin ne 
A * 

ya ce ya gaji da mata tasa har ya sake ta, lalle aai ya cika mata sadtkinta, 

% % £ % ' ' 
in da sanran kudin sadakinta a kansa. Idan babu— wato, ya A are biyan 

sadaki tun da farko— shl ke nan, babu magana, sai a sallami juha, amma 

kudin sadaki ba a mayor wa miji. 

Idan miji ya rautu ya bar mata tasa, sai ta yi takaba— wato, za ta 

2 2 ■ * « 

ma vmta hurfu da lcwana goma bands, auren kowa. Idan Rwar&wara ce, wata 

biyu da kwana biyar. Mai takaba taken rat ay a laya a wuya wanda aka nade 

% % \ 
ta da farm zare kadai—ba a xufe ta da fata ba. Kowa ya gan ta da laya 

' ' % % 

a rataye a wyanta ya sani ta na takaba ke nan. 



F) Shari f ar RLsan Aure 

Mitum uku w ke da hany^ kashe sure. In ba su ba, kowa ya kashe ya 

yi laifls alkali, da waliyyin mace, da sarki. 

Sarki ya na da iko ya rabad da auren mace idan ya ga mijinta ya na 

yi mata abubuwan da ba su kamata ba— irin wadanda shari’ a ta a yi wa 

mace. Hakanan, loama, waliyyin mace ya iya raba auren in da dalilf keanar 

ra8hin cl ko wata cut a ga miji. Hakanan, kuma, alAall ya ke da ikon ka she 

aure. Ikon alfcali, kuwa, ftarfl gare shi, domin shl ya na iya hukuntad da 

% 

waliyyin mace da matar. 

iaan mace ta kavro ftaran mijinta, sai alftali ya aika a kira mijin. 

Idan ya zo» sai mi jm da mata mi gurfana a gaban alAali. AlJcali ya ce wa 



% % 

miji, "Ga matarka ta yi Raranka." Sai alRaii ya taGbayi mltar abin da 



' ' * A 
miji ya ke yi mata wanda ba ta so. 

- . a a 



Wata za ta ce masa rashin cl, ko yawsui duka, ko la^fl, ko^ kuma , 



gajiya da mijin kadai da, kuma, sauransu. Daga nan alkali zai ce da mi jin, 

' a 



"To, ka ji abm da matarka ta ce ka na yi?" 

* ^ A 

Sal alRali ya farface shi k&da ya Rara yi mata abin da ba ta so, ya 

^ A % % 
ce, "To, ka tafi, na ba ka blkon matarka*" YakSn ba da bike na kwana 

a 

uku, ko hudu, har zuwa kwana bakwai* 

% A ' ' » 

I dan lokacin da alRali ya ba mijl blkon mata tasa, sun shizya a 

A * * 

can, to, shi ke nan— .sai su koma gida su yi zamansu a kan aurensu* 

% % % 

Ward., har yakan waRa wa mata tasa kudl domin ta huce, kada a kashe 

A ' A ' 

aurensu: ko ya ce mata in ta haRura ta komo, ya saye mata zone* 

% % 

Wani ma, wanda Alla ya jaxabce shi da son mata tasa, har yakan yi 
* % 

mata hurwa domin ta koma* Wani, kuwa, ya yi ta tubam mata* Wadansu, har 
sukan rautu saboda an kashe masu aure, ko, kuwa, su kashe wanda ya auri 

» A 

matan nan hay an ta garna idda. Wadansu, kuwa, suiean haukace saboda aurensu 
ya rafcu. da matansu* 

A * ' » 

Idan, kuwa, shirin ya faskara, sai su koma ga alRali, mijl ya fade, 

% » ' » 

masa ta Ri su shixya* A lokacin nan, in alRali ya ga dama, ya sake deba 

% % 

wa mi jin wadansu *yan kwanakl ya Rara lallashin mata tasa* 

' * • » A* A 

Idan, kuwa, bai ga dama ba, sai ya ce, "To, nawa ne sadSkinsa a 
kanki?" Konawa ne aadakin, sai alRali ya ci mata, "To, ki kawo sadSkinsa 
in ba shi, sa’an nan in raba aurenku*" Idan ta bayar a nan, to, sai a 

^ A A ' 

kashe — ya kax6i sadakl ya ba mijl* 

% 

Sa*an nan alRali ya fitad da ushurl daga cikf, kuma, ya rubuta 
% A * 

takardar shaida ya ba mat^. Shi, kuma, za a ba shi rasit na ushurin 

A % % 

nan* Kuma, sai alRali ya sa mai rubutunsa ya rubuta a babban littafin 

kisan sure* Idan, kuwa, ba ta da kudin da za ta biya sadakin a lokacin 

% 

nan, sai alRali ya dlba mata wa'adl na *yan kwanakl (ko kwana goma, ko 

* A 

a shirin, ko wata gida) ta nemo ta kawo* Sai ta kawo sadakin nan, sa’an 
nan zai kashe auren* 



-37- 



m 



Yavancin mata sukan tafi wurin wani mu turn wanda ya ce ya n& sonsu da 

- % - ' ' » A 
aure, su kar6o kudi a wurinsa domin su zo su biya w&nnan miji sadakinsa. 

Wadansu mata, kuwa, tun ba su riga sun tafi sun kai ftara ba, sukan shiiya 

\ % A % 

da wani wanda ya ke sonsu— sal ya ce, "Ga kudi, ki tafi ki kashe auren 

mijinki. 1 Ki zo, nx, in aure ki." Haka sukan yi. 

% - % - * * 

Wam, kuwa, alfcali yakan iske tun can da farko mi j! bai biya mata 

nodftkinta duka ba— sai dai, ya fara ba ta rabf ko wani abu daga ciki— 
wato, ya ba da shigkr kawai. 

Abin da, dai, ya soma ba ta duka na shigar sldtki, ranar kashe aure 
shi za ta ba shi abinsa# I dan, kuwa, tun da farko ya biya sadaki duka, 

* •A# ^ 

to, ranar kashe aure sai ta biya shi abinsa duka. 

Shi shigar sadakin nan ba ya kasa si si — wannan sadaki ne cikaklce# 

„ 1 l * % % , , , 

Shi ne a ke kira rulai’in dinar!, ko kuwa, rubu’u. Amma babu dinar! a 

ftasan nan. Domin haka aka dauki fataka a mazauninsa— rubu»in fat aka, 

* * % 

laiwa, shi ne slsl. I dan an yanke sadtkl sale goma, ko da ya k§ rubu'insu 
hiyu da sis! ne, dnk da haka shigar sadakin slsl ya lea. idan aka. danra 

anri bisa sadaki wanda ya kasa xubu'in d&arl, auren nan BStacoe nl 
shari ’a* 

Rome rashin gatanoin mace sadakinta ba y5 kasa rubu'in dinar!. 

Haka, kuma, ba a fara ba da shigar sadlkl ya kasa rubu'in dlnarin nan. 

\ 

gat a ita ce kakan jl da sadaki da yawa. 

Amma kwanakin nan na yanzu, galibin sadakin *ya'ya masu daraja fam 

daya ne ko sale talatin, ko fam biyu ko, ma, fl. Sadikin budurwa ga al'adar 

gari ba ya kasa sule goma, uwar mata, kuwa, daga sule goma ,zuw5 suli .biyar. 

% % \ 

Shari* a ta hana miji ya kwana da matad da ya aura tun bai ba ta 
sadaki duka ko shigar sadaki ba. 

Akwai irin auren d^ shari *5 ba takan kashS da sauri ba, sai an yi wl 



ERIC 



m 



-38- 



miji wafcafl. Idan mace ta kawo Raran mijinta saboda la' if cl, shari'a z& 

^ A ‘ ' ' ' % % 

te ba miji wa’adf na shekara ya nSni maganf. I dan, kuwa, shekaran nan ta 
% * 

cika bai warke ba, sai shari’a ta raba aurensu# 

* % * 
Haka, kuma, ciwon kuturta, ko, kuma, mijin ya yi tafiya ya bar mats 

* % % 

taaa da aurensa a kanta, ba a ko jl inda ya ke ba— ga shf ita, kuwa, ta 

gaji da zaman jiransa. idan ta kai Rara ga alRalf, sai, kuma, a <Iiba 

% 1 l ' * 

mata wata shekara nan gaba— ko watakTla kamin shekaran nan ta cika mijinta 

ya fado* Xdan, fa, ta yi shekaran nanjbai zo ba, sai alRali ya kashe 

auren, ta sami wani ya sure ta# Ko da ta yi misalin shekara goioa ta na 

jir&n mijinta ya komo, am m a ba ta kai Rara ba, to, di^a ran da ta kai 

* * 4 

Raran za a diba mata w&’adin shekara* Sa'an nan in shekaran ta cika ta 
wa’adlfbai zo ba, za a rabad da auren nan* 

Aure yakan nutu sabcda saki* Xdan mutum ya gaji da mata tasa, ko, 
kuwa, ta dame shi da wani irin half wanda ba ya so, akwai hanva biyu ta 
yadda zai rabu da itfi g 

1) Ya ce mata, ”l/ance, na sake ki, ba na aurenki.” Shi ke nan, 
babS aure a tsakahinsu kuma. Sai ta tattara ’yan tarkacenta ta kom5 
gidan iyayenta ta yi zaman idda. 

2) Idan, kuwa, miji ya na son mat! ta biya masa sadlkl, shi, kuwa, 

ya ^.ji da ita bai ce ya sake ta be,, sai ka ga ya na tsananta mata, domin 

har ita da kanta ta gaji da tsanantawan nan ta kai shi Rara, ta ce ba 
% 

ta aurensa* 

AlRali yakan kira mijin* Idan ya zo suka gurfana, alRali zai ce 

% A 

masa, "Ga oatarka ta yi fiaranka." A lokaoin nan ba zai n5ni alfiair ya 

% 

ba shi blko ba. Ko alRali ya ba shi blkon, sai ya ce, tun da, dai, ta 

% 

kawo ftaran ba ta aurensa, sai alRali ya yi mata abin da ta kS so. 

Ai, shi, kilwa, a ranea da ma ya na neman kai da ita. Uato, tun da 



o 

ERIC 






- 39 - 



m 



% % 



% % 



ya ke matar ta kawo Rara— wato it a ta bida a kashe auren— tilas sai ta biya 

A t ^ % % % 
shi sadakinsa* Da ko tun ta na gida ne ya fUrta mat a, ya sake ta, da babu 

biyan sadakl, domin wanda ya yi sakf ba ya kar6ar sadakf. In, ma, da can 

% A ^ 
bat gama biya ba, sai ya cika mata sadakinta. Haka Alla ya ce a yi. 

SakTji kuwa« irl bivu ne t 

% A » ' 
1} I dan nil turn ya ce wa mata tasa ya sake ta sail ukn, ko ya fadi sakl 

abin da ya fi ukn, to, babu sure kuma, a tsakaninsa da matar. Sai fa, 

% % % 
bay an ta gama id da na wata ukn, kuma ta auri wani raijx daban: in wannan 

auren da ta yi ya nutu, to, sure ya halatta a tsakaninsu><-da ita da 

mijinta na da. 

* % % % 
s 2) I dan, kuwa, rautum ya saki mata tasa saki daya ko bayu, shari 1 a 

% A A 

ta yarda masa ya maishe ta gidansa ta zama mata tasa. Ya iya ce mata, 

% % 

"Ki komo. Ha maishe ki." Sai ta komo gidansa ba tare da an daura wani 

sabon aure ba. Amma, fa, maishe ta nan da. zai yi, sai idan ba ta riga ta 

' ' V 
ft are idda ba. Idan har ta riga ta Rare idda tata ta wata uku ta na 

A % A 
sakakkiya bai ce ya maishe ta ba, a lokacin nan in ya na so ya maishe 
% 

ta, shi ke nan, amma sai a daura aure. Auren nan nasu ya zama kaman wani 
% 

sabon aure ne. 

Haka, kuma, in alftali ne ya kashe sure, ba miji ba ne, sa’an nan— 

t 

% % % 
tun matar ba ta gama idda ba— auka shizya, dole ne a daura masu wani 

sabon aure. 

% * * 

Idan iddar mace ta cika, zaman nan da taken yi ta sami m^i 

A * 

sonta da aure, ekan ce masa zawarcl. 



er|c 



Q 

G# Mlsalin Karar An re 
* 

Sunken bus 

Alftali 
% % 



*i|0- 



Alftalf . 

Shetu . 

Alkali . 

Shetu . 

Alftall . 

Shetu . 

AlEali . 

h£. 

Shetu . 

Alftali . 

ill. 

Alftali . 

Shetu . 

Alftali . 

Shetu. 

AlRalfT . 

Shetu . 

Al&air . 

Shetu . 

Alftalf. 



Shetu — mace 

Audu»-«Wallvyin Shetu 
% % 

Mene no fcaranki? 

* % 

I na reran mi jiha. 

% 

Me ya yi miki? 

% 

3a na sonsa. 

Sabo da me? 

% 

Ba na sonsa kawai. 

/ 

Ka ji abin da ta ce? 

* % % 

Alla ya gafarta malam. Na j£, Juan a i na blko. 

Nx f ba na y?. Na gaji. 

Ka ji? Ta ce ta gaji. 

2 A ^ * % 

I na so* dai* ka yi mini biko. Alla ya gafarta malam . 

I na so ki yi hafturl, yarinya. 

. 2 ^ % 

Ba na yi# Na gaji da halin da ya ke yi mini. 

% 

Vane hall ya ke yi miki? 

* 

Ba kome. 

I'Ll Sai ki gaya mini. BS <£ ne, ko bS aha, ko ba edturS 
% 

ko ba ya gida? 

A* a. Ba ko guda. 

m a 1 1- 

To* da yaya? 

Alla ya gafarta malam. A ban kaza cikin gashinta. 

A*al Sai ki fada. Ran wanka ba a 6oyon cibiya. 



• 41 - 



Q3 



Al£- 



Shetu. 



Shetu. A* a. Sai a yi shiru. 

Alkali . LaXle zan nace bincike a maganan nan. Gara ki gaya mini don in 

•% \ 

yi miki maganin abin. Borin kashl a cikl ba ya maganin yunwa. 

% % 

lie ka ke yi mata? 

% 

l/atakila. saboda, na tafi raka abokina shekaranjiya, na jima kaxfan 

A % 

a gidansa. Ko shi ya sa ta yi yaji. 

% % 

Halinsa ne, Alla ya gafarta malam. Kullun ya ke yin hakanan. 

% 

In ya fita da farfuvar rana ba yakan komo ba sai talatainin dare, 

\ 

har wata rana sai zakara ya yi carl sa’an nan yakan dawo. Hi ma, 

% » » A 
ba nakan rufe fcofa ba-- i na jiran dawowa tasa. Na gaji da Rumun 

gida, kada wata rana Sarayx sd kashe ni a banza. So dnka so ne, 

% 

amma son kai ya fx. Na yi yajl san bakwai saboda. halin nan nasa. 

A 1 a. Kaiya ta ke yi. Banda ran da na raka aboklna, lisha ba 
ta ta6a yi mini a waje ba. 

# 

' % 

In Pcazya ce, a kira uban anrena. Alla ya gafarta malam. 

Ina ya ke? A kirawo shi. 

(Audn ya shiga) 

% 

Audi . Alla ya gafarta malam. 

A1 frail . ICa zo lafiya? 

% 

Audn . Lafiya Ian. Gafarta malam. 

AlPali . Madalla. Abin da ya sa na yi kiranka, da Alx da Shetu su na wata 

11 A ' ^ 

*yar jayayya. Ita Shetu, ta ce ka san abin da ke cikx. I na so 
ka fada mini. Kada ka fri wani, ka so ward. Don Alla za ka fada. 

- ’1 » . » ^ A.- ' ' 

I, Alla ya gafarta malam, nx na ba Alx anre.i Shetu— yau wata shi da 
* % 
ke nan. Ba ta ta5a bakwai biyu ba, ba ta yi yaji ba. In ta zo 

nakan lallashe ta ta koma dakinta. Haka, kuwa, mu ke cxkT har yanzu. 



Mi* 

Shetu . 

AlfralL 



Audn. 



Alfrali . Ka san dalilin yawan yajin nan nata? 



/ 



Q1 -42- 

Andu. I. IOillum magana daya taken kawo. Wai, mijinta ya cika yawo. 
Airmail . T5, All, ka ji &bln da aka cl? 

All. I, na seni. Amma ka sanl nutum ba zai fci kansa ya so wani ba. 

a a-a-« 

Alftali . Haka ne, amma ba kowane lokacf ba. Ka ji, na facfa masa ya fada 

* t % 

net tsakaninsa del Alla. Shi, kuwa, MusulmT ne. In ya yi fcarya 

% 

ya san abin da Alla zai yi masa. To. Ka ji abin da ya cl? 

% % % 

I na biko. Alla ya gafarta malam. 

. % A * 

A'a, ba na so. Alla ya gafarta malam. 

% mm — % \ % ' % 

Kigali. I na so ku fita. Ka yi bikon matarka, ka lallashe ta. 

. % % 

Shetu . A'a. Ba na zuwa. 

Alftall. Zai oi namanki ne? Tafi. In kun shirya, ku komo. In, ma, ba 

% 

ku shirya ba, ku koino. 

% 

(Sun tashi, sun tafi, sun dawo.) 

All da S hetu. Gafarta malam. 



M£. 

Shetu. 



AlRali . 

Shetu . 

Air al x. 

Shetu . 

Alftall . 

AIT. 

Alftali . 

Shetu . 

Alftalf . 

All . 

Alftalf . 

iii- 

Alftall. 



_ m* mm ± 

Na riga na sa miki albarka. Kun shirya, ko? 

• a 

Alla ya gafarta malam. Ba mu shirya ba. 

Ki na so in cire miki albarkad da na sa miki? 

— * 

A'a. Ba mu shirya ba. 

* % 

Bon me ba ka yi fcoftari ka ci kanta ba? 

% 

Na ba ta, magana, amma ba ta karSa ba. 

Sai ki haftura. 

1 

% 

Ba za mi shirya ba har abada abadin. 

Ka ji abin da ta cl? 

I. Na ji. 

s „ i 
Ba ka ji, me ka ce? 

% 

Alla ya gafarta malam. Sai ka yi mata abin da ta kS so. 

ICin jr ya ol in yi mild abin da ki ke so. MS ya kS tsakahinkd? 



-43- 



Shetu . 

Alkali 

iir. 

Alftali , 

Air . 

Alftalj , 

All . 



Alftali . 
She tu . 

Alkali . 

Al£. 

AlRalt. 



CD 

Banda kacfi fam biyu ban san koine ba. 

% 

Hakanan ne? 

A ’a. Dukiyata ta fl haka. 

* 

I na so ka fade, mini abin da ka bayar. 

Abin da na Batar duka a cikin auren nan fam biyar ne. 

I na so ka fada mini daki-daki. Ko, kuva, fam biyar ka bayar 
gaba daya? 

% 2m % 2m % 

A* a. Ba bakf daya ba ne. .Ran da na fara ganinta i na sonta na. 

ba ta caile biyar. Ba aka sake kwana biyu na sake ba ta sale biyar. 

Ta ce in je m gai da iyayenta. Na gaishe sd da sale goma. Bay an 
an sake wani kwana biyu na, kuma, tafi, na gaishe sd da sale goma. 

Ubanta ya ce in je in gai da »ya tata. Na gaishe ta da kudi- 

1 % 1 ' 

sale goma. Ananan fcanenta ya zo da kaka tata. Na gaishe sd da 

* 

•« i 

sule goma. Na biya rainirwa fam gdda. Ranar daura sure na sayi 
goro fcwaxya biyu a kan sale goma. . Na sayi zane da fatal! da riga 
na sule goma sha biyar. Na ba da mile gdda— aka ce na malami. 

Sule guda aka ce na zaure. Na ba da taro na magddiya. Aka ce 

A ^ a 2. « 

zan biya sadaki sale biyar. Na ba da sauran sule ukd ba taro 

cikin kudin sadaki. Abin da na 6atar ke nan. 

Kin ji abin da ya ce? 

% 

Na ji. Amma ban yarda ba. Sai ya shaida mana siuian wanda ya ba 
kudin don ya ba ni. 

Ka ji abin da ta cl? 



I* na ji. Musa na ba, ya kai wa uban aurenta, Audd. 
kuwa, da ransa, bai nutu ba. 

To. A kira Audd. 



Ya nk 



nan. 



CD 

Alftali 



It 



Attddi 



(Bey an gaisuwa.) I na so in ji ko ka san dukan abin da All ya 
Batar a cikin neman auren Snetu. 

% a 

I f Ha sanl* Da farko ya kawo mini sale goma. Da shi da abokinsa, 

Musa, suka zo da su* Da aka sake *yan kwanaki, ya kawo mini sale 

goma* Bay an wannan, kuma, sa'ad da •yar' Shetu ta zo, ya kai 
% % ' 
mata sule goma* Da kaka tata da Ranenta ya ba su sule goma. Ya 

A A * 

biya ranxiwa fam guda* Cikin sadakxn da aka. sa masa sule biyar 

A , » ^ 
ya ba da uku ba taro* Abin da na sanl ke nan* 

Alftali . Ka ji abin da ya ce ya sanl? 

I* Na ji* Arana na ba Shetu sule biyar-biyar sau biyu. Ha ba 

% t % 

da kudin zaure sule guda, na malaml sule guda* Wadannan duka 
bai fade su ba* 

Ka ji abin da ya ce? 

Kudin day a ba ta sule goma* ni ya ba? Ko, wa ya ba ya ba ta? 
(Zuwa All*) Kudin da ka ba ta — sule biyar-biyar sau biyu— 

% a “ 

wadannan toshi ne ka yi mata* Kudi wadanda ka kai wa iyayenta 
da 'yan'uwanta wadannan gaisuwa ne* Abin da shari’ a ta sanl, 

A % A 

wanda ya ke halalinka, shf ne kudin ranuwa fam guda da sada kin 
da ka biya* 

% % 
Ina kudin da na b^yar na daura aure, da sulen malami da na zaure, 

da taron magudiya? 

A A A A A 

Alftali . Ka sen! ka ba malami sule don ya daura. sure ne* Ya, kuwa, daura* 

A 

Sabo da haka ya ci sulensa* H&kanan, kuma, magudiya* 

All . Na ji. Gafarta malam* Abin da ka yi, shi ke nan* I dan ma, lea 

A » 

ce ko slsin-kwabft kada a ba ni, shi ke nan* 

Alftali. Ba na son surkulle* 



Audbie 






Alt 



o 

ERIC 



-if 5- 



CD 



o 

ERIC 



% ' ^ ' 'a ' 

All. Ba surlculle ba ne ni ke yi. I na cike da takaicin kudin gaisuiia da 

ka kashe mini. To* shi ke nan* a ba ni abin da shari* a ta yards, mini. 

Alfrali . To* Shetu, ina kudl fam guda? Ba ni, sa'ln sian in raba ku. 

* A 

Shetu . I na so ka yi mini ajalin kwaha biyu. 

Alfrali . A 'a. In babu frira, me ya ci gawayl? 

Shetu. Zan nemo in kawo. 



Alfrali. I na so ki bushi iska* ki sa hannu a aljifUnki ki fitad da sule 

* % % 
ashirin, in ba shi* in raba ku, ki huta da wahala. 

% Cl % ' A 

Shetu . Ba su yanzu. Sai* dai* gobe na kawo. 

Alfrali. Ka ji* All? Sai ku tafi* gobe ku komo. Ke* kuwa* ki zo da 

* 

kudin nan lalle gobe. 

All da Shetu . Alla ya gafarta malam. Hun bar ka lafiya. 

% 

(Kashegari.) 

\ 

Shetu . Alla ya gafarta malam. 

% 

Alfrali . Kin zo ba? Kin zo da abin? 

Shetu. I. Gafarta malam. Na zo da shi. Ai* ka san ba zan yi wasa 
da maganarka ba. . 

Alfrali . Ina All? 

All . Ga ni. 

Alfrali . Ina kudin da kika kawo? 

Shetu . Ga shi sule ashirin. 

% m ^ % % 

Alfrali . Ka ji? Ga kudinka sule ashirin. 



^ a 



% ^ 

Mi- 



To. 



Alfrali. Ina ushira? 



Nawa ne ushira? 



All . 

% 

Alfrali . Pataka. 

% 

Ga ta. 

AlgMi- ®o- Zluna, a ba ka raalt. Ke, kuna, ki zannS, a ba ki rasit da 

% 

takarda ta idda. 



mi. 



m 



-46- 



H) Ka^do di n Aure Na Zamanin Nan 

* % ' 

A fcasan nan hanyoyin aure bivu ne— 

1) Aure n fiy e da mace guda . Irin wannan aure akan yi shi bisa 

» % % % % 
shari* ar Musulunci ko ta al»ada* Mutaae da yawa su na aure a bisa 

* % 
wannan hanya# Yawancin maganarmu ta bisa batun irin wannan aure ne* 

% % 

2) Auren mace guda * Wannan hanya ita ce wadda mil turn ba zai auri 

* % % 

mace fiye da guda ba a bisa shari 1 a* Aure ne tsakanin mace da mi ji kurum* 

In an yi shi, muddin a na tare, ba sauran yin wani auren kurna* Akwai 
% % 

nutahen da su ke yin irin wannan aure a fcasan nan* 

\t* % K % % 

Hanyar auren mace guda a na yinsa bisa DSkar Aure wadda a ke a iki 
da ita ko’ina cikin Rasan nan* Ba wanda zai yi sure bisa dokan nan in 

•m mm ' ' A ' ' 

shx, ko ita, ba su kai shekara aha shi da ba* A na iya yin auren nan a 

ma jami * a— gaban limaml, ko a dakin addu'ar Kirista— gaban fasto, ko, kuwa, 

a gaban mai rajistar aure na gari. Banda wadennan wurare, bl inda akan 

yi irin wannan aure* 

% 

Karnn a yi wa nn a n aure su, wadanda za su yi, sai su ba da sonarwa 

' * * 
don kowa ya sam, at sami lasin na yinsa* In ba su cika wadannan shaiuda 

ba, liman ko mad rajista ba zai Aulla aurensu ba. 

A bisa wannan shari* a dukan wanda bai cika shekara sha shi da ba, ba 

za a yardam masa ya yi aure ba* Da mace da miji duka, ko da sun wuce 

% » ft % % % 

shekara sha shi da, amma ba su kai shekara ashirin da daya ba, ba za a 

% m % ^ % % % 
yarda su yi aure ba sai da yardar iyayensu# I dan iyayen sun f<i yardam 

masu, ba kuwa, da hujja mai fcwari ba, cif jo jin babbar kotu ya na da ikon 

% % » * 
yardam masu. Idan an yi aure a bisa wannan hanya, akan ba da satifiket 

wadda ta ke shaidar an yi auren bisa. shari* a. In aure ya tabbata, su 

^ ^ ^ 
ma’auran am gamu ke nan— "su fadi tare, su tashi tare, sai mu tuwa* " 

% % % 

Amma, kuma, akwai wani auren da ko an yi shi a bisa wannan h a nya a 



o 

ERIC 



* 47 - 



LU 



n& k&she shi«-jiii3alxn$ suron wsdaiidfl ours b&i h&l&tt& gars su b&i ksnar 

A % 

auren wa da fcanwa, na tss&anin mtum da f yar f uwa ko f yar dan f uwa ko 'yar'uwar 
matarsa da ta rasu# 

X 27x11 waiman sur© yakan zama 6atacc@ idsn ya zsmana cfaya daga cikin 
ma'auran nan ya nt da anrensa da ya yi bisa hanyar il'adi. Misall, a cl 
Garba ya iuri mata biyu bisi shiri'ar Misulunci. Su wadinnan mata biyu 
mat&nsa no na halas. Kwamfa sai ya sadu da wata— woi it a fohTVm - — ya ce zai 
aure ta, Xta, Amina, ta dage in, dai, ya na son aurenta sai ya bi hanyar 
anren gida. Garba ya yarda, suka t&fi ga mai rajistS ya daura masu 
sure. Garba, fa, ya sani aurensu da Amina 6atacce ne. 

Ta haka irin wannan aure yakan Bacx idan su ma’auran sun san an taka 
sharudan Rasa. Akwai va'ansu abubuwa, kuma, da akan yl wadanda su ke sa 

A 

irin wannan aure ya 6ad. 

a) Idan wurm da za a yi auren nan ba shi da lasin na daura aure 

% 

bisa. wannan doka ta aure. 

b) Idan suka rada wa kavunansu eunaye wadlndi ba nasu ba nl na giskiyi. 

o) Idan aka daura msu aure ba da suka sami satifiket ta mai rajisti 
- % - 1 ' 

ba ko, kuwa, satifiket ta gwamna. * 

d) Idan suka sS wani mltSm wanda b5 liaamT ba, bS mil rajistS ba ta 
aure, ya daura masii auri. 

Kamar yadda aka ambata da farko, irin wannan aure tsakanin mutane biyu 
ne.kawai>-ba dama wani yi shiga i yi aure da shi. Bon haki laifx ni bibba 
6i mturnin di ya iuri mici ta biyu, ko mSta? di ta iuri namiji na biyu 
la&^n di matarsa ta farko ta ke, ko mijinti na farko ya kS di rSi, ko i 

lokacin di anrensu bii muti ba. Liifi n5 bibba~a ii iyi dauri mltSm 

shekara bakwai. 

\ 

laifi ne, kuma, ga wandi ya yi wani aure na al'adi, ilhSir ya n g da 



aurensa da ya yi a bisa wa nnan doka. A na iya daure shi shekara biyar. 

Haka, kuma, dukan wanda ya yi aure na al'ada sa’an nan ya yi wani auren 
\ % 

bisa wannan doka tun aurensa na al'ada bai mutu ba. Shi ma, ya yi laifin 
% % 

daurin shekara biyar. 

\ * 

Auren da aka yi a bisa sharadin wannan doka, hakkin mijl ne ya sama 

wa mace dukan abubuwan da ke txlas a gare ta. Bole ne ya sama mat a dakx 

da abinci da tufafi, ya nema mat a magani in ta yi rashin lafiya. I dan, 

* 

kuwa, mijl, saboda wani sanadin da ya aukam masa, bai iya daukan hakkinsa 
% % 

ba, ita matar— bisa ga wannan doka — sai ta dauki hakkin sama wa mijinta 
\ \ \ 
abubuwan da ke tilas gare shi, domin rifton gida ya na hannun mijl da 
% 

matarsa — dukansu biyu. 

Cikin irin wannan aure ba dama mace ta Ki mijinta ya kwana da ita. 

Shi, kuma ba dama ya fci saduwa da ita. I dan wani cikinsu ya r<I, wanda 

\ * \ \ 
aka fciye wa ya na iya kai maganar kotu, kotu ta shirya tsakaninsu. 

Ko da ya ke aure a bisa wannan doka an ce sai rautuwa ce za ta raba, 

% S % \ 

duk da haka in hall ya yi a na iya rabawa. Amma babbar kotu ce kadai ke 

V 

iya rabawa — ba kotun maji stare ko ta f yan Rasa ba. Kashe irin wannan aure 
% \ \ \ 
ba da sauftl ba ne. Ko kotu ma, ba ta kashewa sai, dai, in ta ga lalle 

daya daga cikin ma'auran nan ya taka hakkin aure da gaske har, ma, bar in 

aure ba shi da amfanl. Hi sail, a na iya kashe sure in day a cikin ma'auran 

% 

ya yi zina alhall day an ya l<i yafewa. 

A na iya kashe aure in daya cikin ma'auran ya guje wa daya, ba da 
% % ^ % % % 
wani dalili ba, har shekara uku. Guje wan nan fa, ya na yiwuwa tafiya ne 
' % % \ 
zuwa wani wuri ko, kuwa, a na wuri guda, anma a na gudu. Gudu ya tabbata 

in mijl ya Icori matarsa daga gidan da su ke, ko dakin da su ke, har shekara 

uku. A wannan mijin ne da laifi. 

A na, kuma, iya kashe sure in akwai mugunta cikinsa. Mi sail, idan 



- 49 - 



cn 

**>*■*% * 
mijx ya na dukan matarsa, ya na vulakanta ta, bar, ma, ya na yiwuwa rant a, 

ko lafiyarta na cikin h&t8&rx«»s8i kotu ta rsibci aurensu* TflAnka ga ma'ihirl 

^ . 1 ft . » \ 

guda ya na sawa a kashe aure, kuna* Amina, i*a» sai ya zama irin ha»kfiY i da 
% 

ba zai warke ba. Shi, m 9 sai idan an tabbata haukan ne har ya shekara 

% 

biyar a na masa magani. 

Banda wadannan hu j jojin ma, babbar kotu ta iya kashe sure bisa 
hu.iiojln nan: 

a) Kashin ingantar sure tun da farko, 

% 

b) Shekaxun ma'aura ba su kai shl shida ba, 

c) Watuftar kusancin ma 1 aura — kamar wa da Ranwa, 

d) Aure kan sure, ko bisa saSawar fta'idar doka, 

e) Hauka a lokacln da a ke auren. Wato, ma'aurl guda bai san abin 

1 * 

da a ke cikT ba don gushewar hankaLl, 

f) Rashin yardar ©a*aurl guda da daurin sure, 

g) La' ifcin ma'aurl guda, 

% 

h) Ida yarda da saduwa da juha, 

i) In ma'aurl guda y c< na da mgun ciwon da a ke dauka, ya 6oye 

wa ma’aurin sa»ad da za a yi a ire, 

* * * 

3) In mace ta sami cikT daga wani mij£ aa'an nan ta 6oye wa 
ma'aurin. 



Aure muhimmin ahl ne, mai daraja. Darajan nan tasa ita ci k5 ftara 

ingaata kyaut^.tuwar zaman jSma'I. Shi ya at aka kafa wannan d5ka. 1*5 
^ % \ 

ya kamata isltum ya tuna da irin hakkinsa idan ya yi irin wannan aure 
aa'an nan ya Ret are dokar. 



ERIC 



t 



PRECEDING PAGE BLANK- NOT FILMED 



•5L* 



m 



SXSld NA HUTfl: T5TS(jNltfJYl XX 



% % 

Tatsuniya ta 2 6j 



Kafln Ka Ga Blij. Elrii Ya Can Ka 



A «• 



- A * - , - - , & m 



Bawa da Nuhu abokan juna ne ton su na yarl. Ba six rabuwa, koine tare 
su ke yf. Nuhu ya na da. wani zobe na azurfa, wanda ubanea ya say a rcasa. 
Bawa, kuwa ya na Ryashin zoben nan, don shl ba shi da shl. Sal ya RuHa 

% 0k % ^ A ^ % 4^ % Jjj| % ^ 

a ransa yadda aai yi ya zambaci Uuhu* ya raba shi da zoben n&n, kowa ya 



huta. 

* A* A*»A ^ % A«p ^ % A 

Ban nan su na, zaune su na tadx, sal Bawa ya ce, "Ni, fa, zan yi tafiya, 
aroma zan dado." 

Nuhu ya ce, r< Haba Bawa, za ka tafl ka ba? nl? Wata nawa za ka yx?" 
Bawa ya ce, "Kama? wata hudu. " 

Nuhu ya ce, 11 To, Alla ya komo da kal laflya. u 

Bawa ya ce, "Amin. Arana kafin In tashf , 1 na so ka ba ni wani abu 
don in rifea tunava da kai." 

Nuhu ya.ce, "Me ka ke so, aboklna? n 

Ya ce, "Zoben nan naka da ya ke a hannunka za ka ba ni in sa a hannun? 

% 

don kullum in na dhbe shi in tuna da kal." 

Nuhu ya ce, "Haka ne, kuwa. Amma akwai wani abu mafi sauftl da sa ka 
y?l, don ka rifca tunawa da ni. In ka tafl, ka dubi hannunka, sa ka tuna 
ka roRe ni zobe, na hana kai 




CD 



Tatsuniya ta 272 



-52- 



Maef.1i da Kunama 



IJata rana kunama ta je wajen maciji, ta ce» ya ba ta daf? wanda in ta 



% % m a * % 

harbi mutum ya mutu. 



Ilacxjx ya ce 9 "Ke kunama, ba na ba ki, don na san fUshi gare ki. in 



* A 



g. w 



kika sanii wannan roaganl za ki ft are dukan mutane. 

Kunama ta ce 9 "A* a, a hankall zan yi. 11 

Ilacxjx ya ce 9 tS 9 na ji. Je ki. Sai gpbe in na yi shawara ki komo." 



* - 



* * 



Da garl ya wsye, roacijl ya tafi shan iska. Kunama ta zo 9 ba ta same 
shi a gida ba. Sai ta shiga raminsa ta la6e. Da macxjx ya komo 9 sai ya 
danne icunama. Da ta ji zafx sai ta haxbe shi. ZafI ya kama shi 9 ya yi 
n£n ya yi nSn, ya rasa inda zai sa kansa ya ji sanyl. 

Sai kunama ta ce 9 "Me ya same ka." 

MacijI ya ce 9 "Mai baka 9 yaushe aka sauka?" 

Ta ce 9 "Toni na zo 9 ban cim raaka ba." 

Mac?:?! ya ce 9 "Haba, rabu da ni. Wani abu ya haxbe ni cikin dakfna." 
Kunama ta ce 9 "Ni ce. Da ka zo shiga ka taka ni 9 da na ji zafx, 
ftarina ya soke ka." 

llacfji ya ce 9 "Haka ne. iS, fit a, ki ba ni dakxna, na fasa ba ki 

4 

m % A m m % % £ 

maganin. In na ba ki kawai ki ftare mutane?" 

Kunama ta fita 9 ta bar raacfjl ya na mirgine. 



+ - A 



* . % a . 



o 

ERLC 



v 



r 



- 53 - 



GD 



Tatsuniya ta 2BJ 



Gasdfr Neman Aure 



Wadansu samai£ guda biyu sa nt neman auren wata yarinya. Ta rasa 
wanda za ta zaBa. Sai ta ce, duk wanda ya fi jaruntaka, shl ne za ta aura, 
Wata rana suka tafi wurinta nira, Da za su koma gida, ta yi musu 
rakiya har bakin jej?. Sai ga d/ini sa ta tare au, Daya ya jefe ta da 

^ ok ^ ^ ^ ^ 

mashx, bai same ta ba, Haka, kuraa, cl ay an, ha? duk masunsu suka Rare, 
Yarinya, kuwa- ta na make a jikin itace, Sai daya ya ce wa day an, "Maza, 
a guje ka tafi gidanmiu, dakin uwata, masu: na nan wajen kan gado, ka kwaso 
ka kawo. 

Da ya tafi, sai sfa£ wanda aka bari ya fSda wa damisa, ya kama ta da 
kokawa, ya ka da ita, ya sa wufta ya yanka, Sa* an nan ya ta da ita tsugune, 
Ya kira yarinya ta zo ta kwanta a gabanta* shl, kuwa, ya 6uya. 



— , m m m 



Wancan ya komo ba masu, an ara. Ya tarad da damisa inda ya bar ta, 
ga yarinya*? a kwance a. gabanta. Ya ce, "Asshal Haka ya yi? Wato ya 
tura ni, don shl ya gudu, ya ba? damisa ta kashe , yar r mutane, H Sai ya 
auka wa damisa gaba daya ya kama wuyanta. Sai ta fadx rica. Wancan ya 
fito, ya na dariya. 



> .A 



iS, cikinsu, wa za ta aura? 







* » 



Tatsuniya ta 29* 



% % 4k m % Jk 

Karambani Kauyen Hanya 



* . £ A » * » A » A* A * 

Ifata kyanwa ta dade ta na kama Beraye. Buk su na jin tsoronta ftwarai 
da gaske t 'iar ba mai iya fita raminsa gabagadi. Ananan, da ta tsufa, ta 

m % —***<!>+ % * _ % — A * m % % % 

ga kamun Bera ya f^ra yi wata wuya, sal ta yi dabara 9 ta kwanta rigingine, 
ta bude bad’ kamar ta mutu, Sal wani Sera ya lefto daga cikin rami, ya gan 
ta, ya koma, ya ce wa 1 yan 1 uwansa, "A3bi3hirinkul " 

Suka ce, "Goro." 

Ya ce, "Yau lqranwa ta mutu. Daniya ta yi dadll " 

Babbansu ya ce, "Yau ya kamata mu rarraba gpro ko'ina inda ’yan'uwa 
su ke, mu gaya musu su zo mu yi wasan murna, kyanwa ta mutu." 

% a „ % « %j| £ k « . % 

Sal dukan 6 era suka fita, ^uka taxu, su na ta kida da rawa. Uannan 
ya fita, ya yi rawa, ya tyade ta da wutsiya, ya na cewa, "Yau ranar murna, 

A^«i^ m A m % 

ranar farin ciki, kyanwa ta mutu," ya koma. Wani, kuma, ya fita ya yi 
rawa, ya fyade ta da wutsiyarsa, ya ce, "Yau ranar murna, ranar farin 

» i 

ciki, kyanwa ta mutu," ya koma. 

% % % * — i „ . mm * * m. % _ J| Jk 

Daga bdbbaa ya ya ce, "Mu, rawaswu ta manya mukan yi ne, mu na 

y in G ** A Y *" TT " * h *~ va hau kan kyanwa, ya na cewa, "Sai nl 

% 

^ ^ A « % 

babban wan yaral Rome na babba ya fl na yaro. ^ win 5 fiikT, 

in yi rawa in yi juyi. " 

Sai kyanwa ta yi farat, ta kama shi, ta tafi da shT. safto. 
warwatse, suka shige ramukansu. Kwana gjoma ba wanda ya ko leRo waje. 



-55- 



E3 



% „ % m 

Tatsuniya ta 30* 



m % a •» 

Banna Da Kwado 



Bauna ta cika gixnan kai fcwarai* Ba ta ganin kowa da daraja. 
Saboda haka dukan namun dajin son kira ta, suka yi mata gargadx a kan 
wannan halx nata, amma ba ta kula da zancensu ba* Wata rana kwado ya 
tafi wuxdnta ya yi Mata raagana da kashedi da yawa, arana zaginsa ta ke 
yi-wai, namun dajf masu kwarjinl da laushin fata sun yi raagana ba ta 
kula ba ball© mai jikl duk kircl? Sai kwado ya fusata, ya ce : "Ke 
wane fcarfl gare ki? Idan ki na da fcarfl da iya gudu-da nx da ke mu, 
yx wasan tsere"* Da 6auna ta yarda, kwado ya rofti dukan namun dajx 

— + + m % J t mm m 

su zo kallo ran nan, sal, kuwa, aka sa rana* 

Da ranar ta rage gobe sai. kwado ya jera yaransa goma sha hudu, 
kowane a zango guda, donin akwai zango goma sha hudu a fxlin tseren, 
ya, kuwa, gaya rausu yadda za su yi* Da ranar ta cika, dukan namun 
daji da tsuntsaye suka taru, aka tashe su gaba daya* 'Bauna ta rufej 
ido, ta shefca da gudu so sai har ta kai zango na daya* Za ta huta, sai 
ta ji : iuu^rar kwado ta ce, "Ke Banna sai yanzu?" Da ta ji haka, ta 
zabura da gudu, kuma-babu d^mar hutawa* Haka ta lift a tarad da kwado, 
zango na blyu, na uku, ha - ? zango na gpraa sha hudu* Da ta isa sai ta 
fadi, ta rautu. 

Cika bald da fankama hasaia ce. 






ERIC 






CD 



.56- 



Tatsuniya ta 3tt 



Ml 

Sauro da Kunne da Hannu 



a % * a « „ A % A .» A M . 4 

Sauro da kunne da hannu su na abuta tun farkon kafawar duniya. 

Bard kadai ke rabt su. Ant nan ran nan sal kunne ya ka da bakl, ya 

% % % A % . % a m % m A % % % A . 4 % 

facia w a sauran abokanansa cewa ya karnata su rift a adashe sule biyar 
biyar. Hunnu ya ce shl dai, kam, ba zai iya yin irin warrnan adashe ba» 
don ya ji an ce araant da cika alkawad, Ubangiji ya clauke su daga diiniya. 
Kunne ya yi va sauro maganganu masu dadl har ya yarda cewa zai y'£. 



* 



1 • . 



Har 9 raa, ya kawo sule biyar ya ba kunne. Hannu ya ce shl, dal# bai goyi 

« .1 • 

m % % A • A A m ~ + A % — ^ * 

bayan wannan adashe ba# domin zai jacwo hamayya tsakaninsu da juna. 

A ftarshen watt sauro ya zo wurin kunne domin ya kwashi nasa adashen 
bait kuwa, ba shl ba. *Ya yi ta zuwa bin basht har wata uku, ba a biya 
shi ba. 

* <1.4 A A «, % A *<« %AA 

Ban nan ya fUsata, ya dami kunne da cizo. Kunne ya rasa abin da 
zai y£t sai ya yi ta rofton sauro cewa ya yi haftud, jlbi zai biya shi— da 
kyar sauro ya bar shi. 

Ban nan kurine ya kira hannu ya facia masa cewa, shl a manne ya ke 

• • • 

da kai gab* don haka bai sami damar gudu ba, in ba haka ba da ya ft aura, 
saboda tsananin bin basht da shan azaba. Don haka ya ba hannu 3ule goma 
don ya rift a kore masa abokin bashinsa in ya zaburo. Hannu, kuwa, ya yarda. 

Da ranaf ta cika, sauro da matarsa suka zo bin bashi a gun kunne. Sun 

% % % 

fara tambayar kudi ke nan, bii, bii, bii. Sai hannu biyu biyu suka kai 
musu mad tas, tatas— in sun yi nan hannaye su tare, in sun yi can haka- 

**•»**£ % _ A 

nan. Da suka ga za su halaka sai suka koma. 

Ko*ina sauro ya ke in ya ga kunne zai tambayi kudin adashensa, hannaye, 

% % m % % % 

kuwa, su kai masa gudummawa don su kashe masa shi. 




Tatsuniya ta 32J 



% m % % 

Kunkuru Da Malami 



A zaraanin dl kunkuru ya na da wata mace. Matar ta dade ba ta sami 



haiftiwa da shl ba. Wannan abu, kuwa, ya bakanta musu zuciya kwarai. 

Ran nan kimkuiu ya na zaune, sai ya sami liblrin want malami daga wani 
garx kusa da garinsu. Ya yi shin, ya tafi gazin, shi kadai, don ya gana 
da malamin* Da ya isa can ya kwashe duk abin da ke tare da shi, ya fadi 
abin da ke damunsa. Shi, mllamin, kuwa, ya kar6i kudl sule biyar da 



% % % % . 



> * « * 



zakara guda da kwalabar man ja guda a wurlnsa tukuna kafin ya ba shi magani, 



% % 



Da kunkuru zai kcma garinsu malamin 'ya gargade shi cewa kada ya 
kuskura ya cl daga cikin maganin da ya ba shi. Da ya isa hanya ya bude 



kwaryS? da aka sa maganin a cikl, ya dlba kadan, ya cl. Da ya ji abin na 



% . 



da dadi, ya cinye shi gaba daya» ko kankane bai rage wa uwa’rgida ba. To, 
amma sai kunkurun da kansa ya dau cikil Kowane wata sai cikin ya yi ta 



% A 

kumbura. 



\ % 

Da ganin haka sai ya yi ta kuka. Da ya rasa abin da zai yi sai ya 



koma wuran malamin, ya fada masa abin da ya auto gare shi. Malamin, kuwa, 
ya fada masa cewa ba shi da makarinsa, ko da ma bai gargade shi cewa kada 
ya ta6a ba? Sai cikin ya yi ta kumbura ha 1 ? ya fashe. Kunkuru ya mutu, 



blbu damal* haihuwa. 



Yawan kwadayl halaka ne. 



* 



ra 



Tatsuniya ta 331 



-58- 



Wani Mat um Da Matarsa 



IJata mace saboda rashin kirkinta raijin bai cika sonta ba. Ita, 
kuma. ba ta gane ba«ta na zato cewa mijin ya na sake neman wata da 
aure ne, Oomin haka sai ta rika nuna masa halaye marasa kyau, har 
abin ya kai fagen ko abinci ba ta y?. Da mijin ya ga haka, in ya 

cJawo daga aiki sai ya bi ta gidan abokansa, ya cl, ya koshi, in dare 
ya yi ya dawo gida. 

Da ta ga mijin ya na neman rabuwa da ita, sai ta je wurin wani 
boka domin ya yi mata maganl yadda mi jin zaX so ta. Boksnt ya fada 
mata cewa ta je ta nemo nonon zakx. idan ta samu, bukata ta bJya ke 
nan. Da jin haka ta je wurin wani maharbi don ya kai ta daji inda 
akwai sakanya wadda ba ta dade da haihuwa ba. Da mahaibi ya yarda 
zai kai ta, ta kawo katon rago, ta yanka, ta fede, ta yanka naman 
gunduwa-gunduwa, ta dafa rabt, rabi kuwa^ta soya. 

Da ta gama, ta sake zuwa wurin ruaharbx don ya kai ta wurin. 
MaharbS ya kai ta dajin har ya nuna daidai wurin kwaneiysff zakanyar, 
ya koma abinsa. Da ta gan ta, ta rift a jefa mata tsire har kwana biyar 
ta na cx. Hina ta yi kusa da ita, ta tatsi nono, ta kai wa bokan. 
Bokan ya fada mata cewa babu wani maganl— hafturl da jurewa da rarrashx 
da ta yx har ta sami nonon zakanya, in ta yi wa mijinta zai so ta. Da 



ta bi snawarar bokan, ta ji dadin zamdT a dakin mijinta. 




-59- 



GG 



Tatsuniya ta 



Wani Maharfax 



Akwai wani matsiyacin maharbl a zamanin da, babu sbin da ya ke 
kashewa sal damo. Kullum in garin Alla^ya waye sai ya rataya tswniiansa 

% % . A . m. * % % A % 

ya shiga daji neman damo. Kan nan ya fita zuwa farauta. Tun bai yi 
nxsa ba sai ya ga wani damo a kan kuka ya na shan hantsi. Ya ce* 
’’Alhamdu lillahi* abin nema ya sanru.' 1 Ya zare kibiya zai hazba sai 
damo ya shiga clkin kogon kuka. Shi* ko* ya bi shi har ya shiga kogon. 

i ^ « a A « _ % % _ A* % 

Da ya shiga* ya fada can cikl a wani gari cikin kogon inda ya 

« * * • » . 

tarad da mutant garin su na baft in ciki saboda rasuwar sarkinsu. Su na* 
kuraa* shawarar yadda za su sami wani bafto wanda za su nada sabon Sarkx, 

& % % 4 *-«•&* % Sk 3k m 

domin a garin dan gari ba ya cin sarauta* sai bafto. 

Da suka gan shi* suka yi ta muma sun saiai sabon Sarki. Suka nada 
shi Sarkinsu* suka ba shi kome da kome— gida tnai kyau, dabbobi, riguna 
da alkyabbu, dawaki* bay! da kyawawan *yan mat! ya aura. Amma sun fada 

% A m m St 3k % mm £ m 3k m 

mashi cewa wata ftofa na nan wadda Saxkl ba shi budewa. 

Bay an da ya yi shekara biyar ya na sarauta* sai ran nan ya bushi 
iska* ya ce sai ya bude ftofar. Manyan gari suka yi ta rarrashinsa kada 

% M i m M A 

ya bude* amma ya fti* domin ya ziga ya buwaya. 

✓ 

Sai kawai ya bude ftofar. Nan da nan sai ya ga kansa a waje, Sanyo 

% 4„%% * ,| % | + 3k m 

da tsumma a jikinsa kamar yadda ya ke a da. Sai ya rifte bakx* ya yi ta 

m 

cizon yatsa. 

A % % > jk 

Ba mai azzirta matsiyacx sax Alla. 



. o 

ERIC 



v 



m 



.60- 



Tatsuniya ta 355 



Farke da Yaro 



Wani farke ya sami yaro* ya ce ya raka shi fatauci, in son korao 

zai bl shi abin cin nama, Yaro ya yarda, Suka tafi, Yaro ya na 

\ 

masa wahala har shekara biyu. 

Da suka korao, farke ya sayi wuRa ta slsin kwabo, ya ba shi, ya 

sallame ship Yaro ya flta ya nt kuka, ya kai Rararsa wajen AIR all, 

AIR all ya kira farke, ya ce, "Wannan yaro ya ce ba ka biya shi ladansa 

% * 

ba." 

mm A +» mm % 

Farke ya ansa, "Na biya shi*” 

Yaro ya ce, "JCarya ce, Bai ba ni koine ba, sal ’yar vuRan nan," 



AIR all ya tambayi farke, ya ce, "Haka ne?" 

Farke ya ce, "Haka ne. Eomin da, ma, na ce in nun kawo zan ba 
shi abin cin nama ne, Ga shi, kuwa na ba shi," 

AIR all ya ce, "l8, na jl." Sai ya sa aka kawo nama, ya ce a 

« M * % % . . ft m % m 3t „ % «b _ 

aza wuRa a kansa, AIR all ya ce, "WURa, ci nama." Ba ta cl ba. Ya 
ce, "Id, kun ganl, wuRa ba ta cin nama, sal haRora, A cire haRoran 
farke a ba yaro." 

Aka kama farke, har an fara. Da ya ji zafi, ya ce, "Tsaya 
malaml Abin da ka ce in ba shi sai in ba shi." 

AIR all ya ce, "Id, ka fanshi haRoranka, kowane <Caya fam guda." 

% % m A * ^ A % * % m A mm mm m * 

Aka yi lissafi, aka tarar fam talatin da biyu ne. Farke ya biya dole. 
Aka cire ushirl, aka ba yaro sauran. 



% % 



% m 



- 61 - 



uu 



Tateuniya ta 3&1 



Biri Da Kunkuru 



I'Jata rana biri ya ganu da kunkuru da matarsa, Mowa, za su wurin 
bik£. Sal kawai biri ya tura Mowa daji, wai, ba ta ba shi hanya ba. 

Da kunkuru zai yi magana? sal biri ya kai masa maxi* Sun fara kokawa 

ke nan, sai narmm daji suka raba su har suka shiiya su. Daga nan idan 

v, 

ar 

ba mu san gindinta ba.“ Sai biri yakan yi shiru, Da kunkuru ya tambaye 
shi cewa, don me bai ce ’imin* 1 ba, ya ce shi bai damu ba. 

ftata rana kunkuru ya sa Mowa ta yi masa waina ta sa cikin zuma. 



suka ganu, sai kunkuru yakan ce, “Alla, dai, ya sawwafca da maganar da 



Ya dauka ya kai wa damisa. Abin ya yi mata dadiE, Ta tambsjyi kunkuru 
daga inda ya sarao abu mai dadl haka, Ya fada mata cewa, ai biri ne ke 

kashx mai dad! irin wannan, Nan da nan ta aika wa biri cewa ta na son 

% % % 

ganinsa a gidanta. 

Da biri ya kai can, ta rifte shi, wai, ya yi kashl mai dadi. Sai 
ta fara dukansa. Idan ya yi kashl sai ta sanjana, in bai yi ba sai ta 
sake marinsa har ya kusa mutuwa— da kyar ya ku6uta. 

Da ya do shi hanyar gida, ya gamu da kunkuru,, Kunkuru ya tambaye 
shi abin da ya sane shi, Shi, kuwa, ya fada masa abin da ya same shi 
a kan maganar da bai san gindinta ba, 

Kunkuru ya ce, “Idan na yi addu* a cewa Alla ya sawwaka da maganar 

% % % \ ^ % £ • A % % % & 

da ba mu san gindinta ba kakar ce, v ba ruwanka, 1 Yanzu za ka ce, 
, amin > , ko ba za ka ce ba?" 

Nan da nan biri ya ce, “amin, amin, arnin," Haka, kuwa, ya ke 
kuka har yau. 



er|c 



Tatsuniya ta 375 



Mabudin Arzikl 



Akwai wani attajirl mai cCkiya da yawa da *yS* ya da barorl. Ya 
na da yaransa masu yl masa kasuwanci. Shi, kuwa, zaman kantl ya ke 
y?# Ya na iliml. Ba ya wahalad da yaransa ko barorinsa. Kullum da 



safe kafin ya gama karata ya sallame su zuwa wajen harkokins^ sai ya 
yi masu gargadl ya yl musu naslha. Yakan nuna musu cewa Boye aibun 
abin sayaxwa, ko wata irin dabara ta cin nnwunar riba, da yawp 
rantsuua wajen saye da sayaxwa, sukan hana dan kasuwa samun arzikl, 
har ya gama zarafinsa bai zama attajirin kirki ba-- sal wahala, sa* an 
nan ga azaba a lahira. 

Yakan nuna musu cewa idan son saml riba, kome ftanfcantarta, su 
yl raaza su kar6a. Ta haka sal su sayar da kaya da yawa cikin lokacl 
kadan, su, kuma, sayo wadansu su sayar* Wannan zal sa su saml kasuwa 
sosai* Samun kasuwa, kuwa, ita ce hanya? cln rlbar cinikl, ita ce 
hanyar fcaruwar arzikl so sai. 

Yakan nuna musu cewa idan sun matsa sal sun cl riba mai yawa 

Misal? 

In ka yarda da rlbar sis? maimakon sule a kan wadansu kayan naka, sal 
ka sayar da wajen gcma a lokacl kadan. Shi, kuwa, mai nanan riba? 
nai ko sule, bai sal da ko daya ba. Ka ga, kai ka na da rlbstr wajen 
6s ke nan a wannan lokacl, shl, kuwa, ko kwabo bai samu ba. 

Yanzu haka yaran nan nasa da 1 ya* yansa sun azurta kwarai, har 
sun hada kai sun kafa kamfanin cinikl da noma a garinsu. 



kafto su sallama kayansu, to, sai su dade ba su sayar ba. 



-63- 



GO 



Tatsuniya ta 3&5 



BirijDa Damisa 



Wata rina biri ya tashi daga Kuzmin Wanda inda ya ki da zama, za 
shi gidan surukinsa a Kuzmin Zaki. Ya sayo gpro da gishirl da ganyen 

taba ya Kunsa ya dauka a kansa. Ya na cikin tafiya sai ya tarad da 

a a a — & — * — * a % % a**-* a 

damisa ta na hutawa a gefen hanya. Da ta hang! biri daga nesa ta ce, 

• a — % * % 

"iCai, ga sarkin munin nan ya na tafe." 



Da biri 



% % M H % «. % « a j| •> „ & 

ya isa wurinta ya ce, "Maigida, sanna da hutawa. Lafiya, 



kuwa, lei ke zaune nan? 11 

Damisa ta ce, "Babu kome, i na jiran wani ne". 

% % A A % % A % I I I 

Daga nan damisa ta tambayi biri inda za shi. Ya ce, n Za ni gidan 
suiuklna ne a Kuzmin Wanda", Daga nan, fa, damisa ta fashe da dariya 
ha? ta na zabad da hawaye, 

Bizi ya ce, "Yaya haka? Me kika ganl ki ke dariya"? 

Damisa ta ce, "Iha manaki ne yadda ha? ka yi aka ba ka mata" • 

Bizi ya ce, "Me kika gani ha? kika fadi haka?" 

Damisa ta ce, "Bakinka kama? gnngumen itace, da idanunka zazzurfa 
kina? rljiyoyin Hamada, da fUskarka ba&I ftirin— su ne suka ba ni dariya, 
ha?, kuraa, ka sami mata?" 

Bizi ya ce, "Wannan ne ya ba ki dariya? Ai, yadda kika gan ni nan 
surukaina sun £l ni muni. Idan ki na shakka, zo mu tafi ki ganl”, 

Damisa ta bi biri, suka tafi. Da suka isa, suka tarad da surukan 

% , % a — ^ — a ^ a > % a — .a 

da 'yarsu su na tonan rogo. Da damisa ta gan su sai dariya ta kama ta. 

Ta yi ta dariya ha? ta fadi. 

% %% i % . % * % a 

Uban matar ya tambayi biri abin da ya sa abokin tafiyarsa ya ke 
dariya haka. Bizi ya kwashe dak abin da damisa ta fada ya fada musu. 
Surukan suka fasata, suka taru, suka ba damisa kashl. Da kyar ta tslra. 




[11 



-64- 



Tatsuniya ta 392 



Mafarin Gabar Kare Ja Zomo 



A da can da zomo da kare abokan juna ne. Amma kare ya na jin 
shakkan zomo kwarai saboda kvnnuwan nan nasa faka-faka. Idan za su 

% J| m a * % — % 

farauta sal zomo ya kira kare don su tafi tare. In suka ga wani naman 
daji sal zomo ya ce "AbokXi kada naman nan ya tseiel" Sal kare ya bX, 

\ a V £ * % *, m \ + w. 3k — m % % 

ya je ya kashe Shi. Idan suka dawo suka raba nama» zomo yakan dauki 

m & * **«•*•»* A j| „ % % * % % 

nama mafi yawa, kare, kuwa, ya yi sniru, ya na tsoro kada ya ce wani abu 

m m % & m * % % i % 4 

zomo ya soke shi da kahonx, wato kunnuwa, 

A lokacin Babbar Salla kare ya ioki zomo cewa ya na son ’ya'yansa 

* * 

% . % % A % % «... % a j « % 

su zo su yi masa banca da salla. Zomo ya yarda. Yaransa suka yi 

M % | . St Jk * % * « a m + m m K 

kwalliya, suka sa riguna masu kyau, suka tafi. Kare ya ba su wake da 

% . a , % . ( % a _ % % a* % a • 

harawa suka cl, suka koshx. Paga nan yaran suka yi ta wasa. 

9 

Shi kare, kuwa ya na ta lura da kunnuwansu har ya ta6a, ya jl su 
da taushi-taushi. Ya tambsyi ‘ya’yan zomo cewa, "Ashe abin nan ba kaho 



% % 



ba ne?" Suka ce, ai, kunnuwa ne, na ubansu, ma, haka su ke. Daga nan 

% M % % | A £ A m • 

kare ya sallaroi yaran, ya raka su zuwa hanyar gida. 

Rana ta uku, zomo ya kira su, ya ce su je farauta. Suka tafi, suka 
ga kurege. Zorro ya ce kare ya bX shi ya kamo shi. Kare ya kX, ya ce 
sai, dai, zomo ya bX shi. Zomo ya zabura, zai ture kare da kunnuwansa 

% „ % m % £ % m K % % 

kamar yadda ya saba yi, sai kare ya cafe kunnuwa da bakinsa, ya kama 
kyeyar zomo, ya yi ta, buga shi a kasa har ya mutu. 

TUn ran nan idan 'ya 1 yan zomo suka ga abokin ubansu sai su gudu 

% % « „ « % %% « 

don kada ya cinye su kamar yadda ya yi wa ubansu. 



- 65 - 

SASHX HA EIYARJ LMRIH RASA 




A) Kl.leriva Da MaRvabtanta 

% % % % % 

Akwai wadansu ftasashe arewa da gabas da yamma ga Nl jeriya* Amma 

% ^ % % % 
kudu teku ce kavai* Saga arewa Nf^eriya ta yi lyaka da Niger Remblic * 

Ta na cikin ftasashen da ke bin Paransa da* A kusurwar arewa da gabas . 

% % % 

Tafkin Cadi ne, wanda ftoram da yawfit suka fada cikin sa, suka may ad da 

% % % 

ftasar wurin ta6o da kafau* Anna galibin ftasashen da ta yi lyaka da su a 
% % 
arewa duk jigawa ne* 

% % 

Wajen gabashin Ni jeriya akwai wata Rasa mai. yawan tuddai da a ke kirit 



Kamaxu* 



Vajen yamma akwai Dahomey, it a, kuwa, xifton Paransa ce 




% % 
Dahomey ftasa ce kamar Nf jeriya. 



% % % 

Dubi taswTran Nljeriya ka ga eiffar ftasar* Kiyayi ma*aunin 



Ita 



taewlrar, sa'an nan ka yi ftoftarf ka gane gixman Nljeriya. Mi sail, in ka 

A * * * 

ce za ka taehT daga kudu zuwa arewa, ka yi tafiyar mil goma kow5.ce rana, 



% % % % 

za ka yi kwana sittin tun daga bakin teku h ar zuwa kan lyakar ftasar ta 

arewa* To, tafiyar kwana nawa za ka yi daga kan lyakar ftasar ta yamma 
% 

zuwa ta gabas? 



% % 

B) Tafiya cikin Nlierlva 

% % % 
Zama wux£ deya taautsayfj Wadansu mtane Alla ya yi msu son yawo 



% ^ 

ne, wadansu, kuwa, sukan bar gida don mi ziyaroi abokai ko su ga sSbAbbin 



% 



% 



wurare* Vadansu s u k a n bar gida don cin rani ko don fataucT* Tafiyar 

% 

akan yi ta Rasa, ko cikin jirgin xuwa, ko ra saraa* 

1) Tafiyar Kasa 



Galibin mtane a ftasa mi ke tafiya* A ko'ina cikin ftasan nan ka na 



^ w » a » 

garnwa da mtane su na tafiyar ftasa a kan hanycyf manya da ftonana* 

^ A % 

Vadansu na fitowa daga nesa* A cikinsu har da *yan jesira* 



o 

ERIC 



v 




CD 



- 66 - 



% % 

« M % 



Tun wajen shekara hamsin a Ingila basukur ya zama jiki ga raitane. 

\ * % % 

Ba a dade ba, kuma, basukur ya shigc Afirka. Yanzu., dai, kowace shekara 
* % 
a na sayad da dubban basukurori a Nijeriya. 

* 

2 ) Taflva da DabbobI 

, % * % % 
Mutane da yawa, tun, ma, ba a Jihar Arewa ba, sukan hau dawaki, jakai 

da raRuma zuwa wadnnsu wurare. A Jihar Arewa, kuwa, ai, ko da yaushe akan 

% % 

ffnn*i da Eyarin jakai ko raftuma dauke da key an auduga ko gyada. 

A lardunan kudu na Rasan nan ba a cika samin irin wadannan dabbobi 

ba saboda 6 akin maRiyin nan nasu, wato Rudan tsando wanda ke jawo mu.su 
% 

ciwo mai halaka su nan da nan* 

* 

3) Tafiy a Cikin Jirgin Khsa 

' ' % A 
Tun vajen shekara dari da suka wuce, Alla ya ba dan Adam hikimar 

yJn inji na Virgin Rasa mai aik£ da tuzuri. Irin wadluinan jirage sukan 

Ja taragu cike da fasinja da keya. Hanyar jirgin na dogway en Rarafan 

% * % % % 
gwangirl guda biyu ne da aka ehlmfida a lean wadansu gajej jerun katakai 

* ' * % % % 

mami fcwarf. A kansu ya ke tafiya. Ba fataucf ya fara gawurta ne aka 

gina hany^yin jirgin Rasa a Nljeriya. 

4) Hatoef K^nana Ba Hamra 

Yin hanyar jirgi ya na da vuya, da tsada mai yawa. Ko da ya kh 

yanzu haryqyin jirgin da ke cikin Nfjeriya taawonsu ya kai wajen mil 

dum biyu, duk da haka akwai gararuwa da yawa da ke » eea ga hanyar jirgi 

hor yanzu. Sai, dai, akwai amintattun haoyoyin mota wadanda aka yl su 

don sawvafce tafiya daga wadannan wurare zuwa ga ta iar jirgin da ke kusa. 

Hotoci bi na amfahT da iiin wadannan hanyoyih don daukar fasinja da 

% % % % 

kayaned. Saboda mashaburin amfanin nan nasu, kowace shekara a na shigowa 

% % 

da dubban motoci manya da Ranaha cikin Nijeriya. 







V 



-G7- 



m 



S) Tafiya Cikin KwalellCwale 

* * * ^ ' * 
Mutanen bakin kogl, ko na hanyoyin luwan bakin teku, galiban ox na 
% * * 
amfanl da kwale-kwale wajen taf iye-t af iyensu • Ya na da ban sha’awa ka ga 

^ % % * 
shixyayyen kwale-kwale ya na keta taguwar ruwa, ko ya na gudu bisa, taguwar 

» ' * A ' « 

ruwa. Hcpya ce ta tafiya maxa wahala wadda ba ruwanka da Rura. Anna it a, 

% * % 
mat wannan harya akwai ta da tata ranar Rxn dillancin — wato ranar da ruwan 
% % * 
sama ya same ku* Don, kuwa, *yar xumfan nan ta t gumma, ko ganye, ba ta 
% % 
bakin komo in hadarl ya taso. 

% % % % % 

Galibin dirage da ka ke ganl cikin koguna a na amfanl da su don yin 
% % ^ 
abubuwa daban daban* Wadansu don daukar nutane daga wani wurl zuwa *;ani • 

% % 

Wadansu na masunta ne. YawancI , kuma, akan cika su da kayan sayarwa, 
kamar su Rorai, doya da kwlndon kajl ko zabbl* 

% t 

6) Sababbin Hanyoyi Na Tafiya Cikin Ruwa 

% ki 

Knn, dai, ji yadda f yan Adam suka sami hikimax yin injl na jirgi 

* % c\ \ 

mai aikl da tuxurl* Karin wannan hikima, ma, har aka sami wadansu dabaru 

na sarrafad da irin wannan injin ya tuRa jirgin ruwa. Shi injin din ya 
* * % ^ 

ke juya filafilan jirgin ruwa kamar tayoyin mota. Irin wadannan jirage, 

% O 

a na ganinsu ko da yaushe birjik a many an koguna w Sukan dauki dimbin 

% % % 
kwal, ko itatuwan wuta, wadanda a ke amfanl da su don tafasa ruwan da ke 

ba da tuxuz$n da ke tufca jirgin. 

% % 

Saga baya, kuma, sai aka gane dabarar yin injin wanda ke aiki da 

* * ^ % % 

kananzir* ko fetur. Wato irin injin wanda motocl ke aikl da shl. Jirgin 
ruwa, ma, a na yi masa irin wannan injin* Shi injin din ya na juya wani 
Raton matuftl a RarRashin jirgi* idan matuRin ta shuri ruwa baya sai 
jirgin ya yi gaba* 

' * % * 

Irin wadannan jiragen ruwa yanzu a na amfanl da su a kan koguna da 
% % % 
yawa* Manya-manya daga cikinsu ke rat so teku daga Ingila da sauran 




CD 



- 68 - 



% * 



Rasashen Retar© cike da kayayyaki masu yawa vacfanda sutanen Nijeriya ke 

% s 

bukatar saye* Sou da yawa kakan ga irin wadannan jirage a tashar Virgin 

ruwa ta Ikko, Fatakwal (Port Harcourt) da sauransu. 

* % 

7) Jirairen Sama 

* % 

Babi wata nanyar tafiya da ta fi ta jirgin sama saurl. Daga 
% ^ 
Nijeriya noun iya kai Ingila cikin yini daya idan muka shiga jirgin sama, 

% % % 

amma jirgin ruwa koine saurinsa ba zai kasa mako biyu ba. Shekara hamsin 

ke nan da wani dan abu da suka wuce aka fara ganin jirgin sama na farko 

% 

a cikin sararin sama* 

Jirgin sama yanzu ya mai da ko'ina a duniya kurkusa* A cikin *y an 
* % 
shekaxun nan All'll kadai ya san yawan filayen jirgin saman da aka yf. 

* % % % 
Yanzu, ma, tafiya tsakanin galibin nuhimman garuruwa na Nijeriya ta koma 
% 

ta jirgin sama* 



* A 

C) Fadamun Bakin Teku Da Maahigar Xogin Kwara a Te ku 

Yanzu bari m dauki kammu kamar baRi da suka fito daga Rasashen 

% ' ' ' * 
Retaren ruwa suka. nufo lardunan Arewa daga bakin teku. Wane irin bambanci 

na Rasa za mu gani a cikin tafiy annul 

1) Fadamun Bakin Teku 

% * % 

Idan muka sauka daga jirgin ruwa, mi sail, a wurin da ba tashar jirgin 

^ . 
ruwa ba, abin da za mu fara karo da shi, shi ne wani irin yashi mai launi 

% % % % 

rawaya* Ba sun fara tafiya zuwa cikin Rasa, za su ga— don. yawan kafan da 

caBi, da yawan giftawar Roreuna— tilas su fasa. Saboda sarRewar wurin sal 

% 

tafiyar ta yi wuya aiwin. Tilas su bukaci jirgi, har, ma, da nernan 
% \ 
taimakon wani dan Rasa ya yi mana ja gora su sami fit! daga hanyoyin ruwa. 

B5 wuya sutum ya yi Satan kai, asma in da ja gora za mu iya RoRartava har 

su kai ga tusasshiyar Rasa mai faRo wadda ta tasam ma wuraren da ba 



o 

ERIC 



sutRurI cikin Rasa* 



% 

3a mi yi tafiya mi sha kallo# A gefen ruwan akwai itatuwa kusan iri 
daya, amna dabam da wadanda mika saba ganl. Su itatuwan sun saka saiwoyinsu 
da yawa wadanda ke kamar rifce da ai cikin ruwa. Haka itatuwan bakin teku 
su ke, wadanda a ke kLra da Turanci matfgurub (mangroves). ‘Yan kadan nS 
daga cikin irin itatuwan da ke iya rayuwa a cikin ruwan teku mai gishiri- 
gishirl. Su saiwqyin cikin ruwa FUkan rifca tsiro sama da Rasa. Don haka 
duk sal ai sassarAe— ba yadda hanya za ta ratsa a tsakaninsu. 

Buml irin uannan, dai, ya alfte a bisa gS6ar tifeu da nxsa. Da 

knrmin nan za ka zata a zuciyarka ctva bl yadda zai yiwu dan Adam zai iya 

« * Vi> * 

zama cikin irin wadannan wurare. **** 

Aoaa jefijefi akan saini *yan Aananan Aauyuka a wuraren da aka sSni 

% 

dan fafton da ke iya dankar 'yan lukkokT bar k iya saraun wurin y£n 'yan 

gonaki don noma abinci* Galibin nutanen irin wadannan 'yan Rsuyuka duk 
masunta ne. 

Da a na Kara nlaa daga bftkin tiku, yaw£n ruwSn ya n5 r&guwa. Amma ko 
a irin wadannan wurare akan aami irin itatuwan nan mangurlb—amma hide da 
c3y$rf da itatuwa nan da can, irin wadanda ba aff rfyuwa a wurSre m5su ruwa 
irin na teku.^ Akwai kuma cikowar hakukuwa kamar su kainuwa iri , 

A wadanau wurare akan tarar sun aarfte, has ba yadda jirgin wuta kl iy^ 
wucewa ba da en biida misu hanya ba. 

% ^ ^ wa ^“ mSn Mir5r ® n5 itatuwan kwakwa za su soma bayyanl. Wadansu 
mtane sukan ce, wai shi ne itacSn da ya fi kowane itSce amfini k daciyS duka . 

, da ya ke ba wiya mi yi Satan kai a tsakanin hanyoyin ruwan barin 
teku, duk da haka akwai haiyad d& a kS iyk binti dSgH yamaaoin HIjeriyS 
har zuwa gab^a k wurarSn da k5 kusa da bSkin t5ku„ Kwelle-kwllle nS iy^ 
taahl daga Porto Move (cikin Raw Dahomey yamma da NijeriyS) y k isa har 
Ikko. A Ikko kuma akwai wata babbar hanyar ruwa da ta garni da tiku, wadda 



r 



m 

IJLJ «70- 

* * % % 

a kS kira da Turanci lagan (lagoon), wanda ruwansa daya ne da na tekil, 

A % % 

Dak, kuwa, raai so ya cxgaba zuwa gabas ya na iya shiga jirgin wuta wanda 

1 1-1 ^ ^ » * 2 

ko shswagf tsakanin Ikko da Sapele ko da y au she. A wurxn Koigin Kwara ya 

* % 

rarratsa har zuwa magamarsa ta teku suka baza ko'xna. Wannan yankin 
Kasar ba ya da wani ama sai Neja Delta, wato-mashigar Kogin Kwara teku. 

2) Neil Delta 

^ t A % % * 

Mashigar Kftgin Kwara a tekd ta na da fadl, kuma mhimmiya ce fcwarai 

% * % % % 

daga cikia sanran fadanun kusa da hakin teku. A nsa.ne Kcraial da manya-manyan 

^ * % 

hanyCyin ruwa euka tattaru. A tsakaninsu kdwa akwai *yan tslbirai. 

Itatuwan, kuvS-Jcusan duk mangdrub ne* 

Me ya sa fcasar ta zama haka? 

Nan gaba za mu karanta wani abd game da babban kogin nan na Kwara, 

% % % 

tun daga wurxn da ya faro har zuwa mahadarsa da teku. Tun shekaru dubbai 

da suka wuce ruwan saman da a ke yS ya na gengarawa ya na fadawa Kwara 

* % 

da sauren Koramd da suka malala cikinta. Ha wan, kdwa, yakan kwashe kasa 

x » 1 , % 1 « 
ya kai ta tare da shl ta wuraren da ya biyo. Bay an cdkowa, in ruwan 

' ' » « 

kogin ya ra^^ a na iya ganin ta6o ya taru a bisa ga6ar kogin. 

Kogin Kwara na malala zuwa teku, ya na, kuma, wanke ta6on, ya na 

. ' . ' ' ' 
tafiya da shx. Tun wajen ^ arl da hamsin rabonsa da bakin teku, Kogin 

a % 1 

Kwara ya watmi cikin kogunt Dam-dabam. Su? kuma, kogunan har wa yau suka 

sake rarrabxwl cikin hanypyiu xuv» ba iytka sassarKe da juna. Kowane, 

% % * 
kuwa, yakan taho da ta6o zu\ra. teku. I^kacin da kogondn suka kusanto telou 

ta6on yakan kwanta a KarKashin ruwSh. Ta haka sannu-sannu har aka sand 

ga6o6in suka haSakA, suka gagari jirSgen ruw& iya bl zuwS cikin KSgin Kwtra 

ta wannan wurin. 



o 

ERIC 



V 



- 71 - CD 

* * % S 

'YZ\jqxi itatuwan raangunib na bakin teku wadanda suka Rosa sukan zu.be 

cikin kogin. Sai ruwa yi, ja ..3 ya kai su wurin gpfeoiSin nan masu ta6o. A 

% J % 
nan za su, yi saiwa* Ba za a dade ba sai six yi tsiro. Cikin 'yan shekara 

% A 

kidan— saboda yau da gobe sai ta6on ya riRa daskarewa a wajen saiwoyinsu 
% ^ % % % % % 
ya na gamiwa— har wani dan tsibirf ya samu a tsakanin Rorama da Rorama. 

* % % 

Taron wadannan tsibiran ne a ke kira “Niger Delta 1 * da Turanci* Akwai 

irln tnihiran nan turura ba iyika« 



3) Taahoshi n Jirgin Ruwa Na Kwara 

A wuraren da Huhimman hannayen Kogin Kwara suka. shiga teku duk sun 

* % % 
zama tashoshin jiragen ruwa. Wadannan su ne garuruwan da jiragen ruwan 

^ % 
da suka fito daga wurare masu nTsa ke tsayawa wurinsu. I dan hannayen ruwa 

macu ffld£ ne da zurf£ 9 galiban afcan sami warfansu tashoshin Virgin ruwa a 

bisa ga6ar kogin nesa daga bakin tiku. Mieali a Forcados, jirSge nS iya 

* A % % 

bin Kogin Kwara har six kai Buiutu, da Wirrx da Sapele. 

Vadansu nuhimman wurare na sashin mawhigar Kwara a teku ko na kusa 
% 

da ita« ax ne Brass* da Bonny* da Fatakwal da Opobo. Wadannan duk 
zamanax ya kaslnce a dkin yankln Aoranu da fadamun kusa da bSkin tk. 



D) Karame Na Ni.ieriva 

Lokacxn da sixka cigaba cikin tafiyarm^ mxka yiwo wajen arewa cikin 

kwale-kwale ta fadamxn kusa da gafiar teku* sai muka ga yawan itatuwa 
% 

mauya ya Raru. Sa'an nan, kuma* Rasar ta Rara Rarfl. Da za m Rara 

clgaba cikin kogin daga bakin teku za mix riRa ganin Roramun da ke fadiwa 

c i k in kogin su na ragxwa har mu kawo wurin da ba wata hanyar ruwa da ta 
% % 

ke fipfiar kogin sam. A bisa gSSoBin ba kome sai itatuwan kwakwa da 
gwangwala da sauran itatuwa masu ban sha'awa. Bayansu, kuwa, sai dogw^ren 

. 1 % . ^ • « t 

itatuwa ixun su rim# Wato mun kawo Rarshen kurmi ke nan. 



ERIC 



V 



r 



t 


CD -72., . 

\ 

l) Kurmi 

Kamar yadda fadanwn kusa da bakin teku su ke, T iaka shl, kuma, yankin 
' * * * I 

kurmi ya gifta tun daga k§n iyaka ta gabas har ta yamma a Nijeriya. 

1 ' 

A wurare da yawa kurmi ya rage duhu ko, ma, ya zama karkara, saboda 

' ' A % " % % * 
sare itatuwan da mutene ke yi don su yi gonaki. Amma idan kurmi sosai ne 

har yanzu saboda knsacin itatuwan da juna ba inda za su iya samun hasken rana * 

sai daga sama. Don haka sai su yi ta yin tsawo don su tsere wa , yan , u\/ansu 

su sami hasken ranar. 

Daga samansu duk ganye ne a sassarAe. Ga, kuma* shuke-shuke masu yado 
suka nannade a jikin itatuwan har suka kai ga rassa suka rasa wurin yado-tllas 

% J '' V. 

suka yiwo Aasa su na iilo. Ba iska* ga danshi. Khsar wurin* kuwa* mal 

danshi ce don ko da yaushe rana ba ta bugunta balle ta bushe bay an an dauke 
ruwa. 

*» 

% ^ ' * 

Wadansu daga cikin itatuwan wurin* su ne? madaci* loko* rlml, kirnl 

da sauransu iri-iri da a ke samun katako mai daraja daga gare su. Kome na 

wurin kore shar ya ke— kamar danyar ciyawa, in banda furannin gurjiya da 

suka haskaka dajm. l^amun dajl* kuwa* ko da ya ke akwai su da yawan gaske* 

duk da, haJsa sai abxn da ba a rasa ba akan ganl. Yawan ftwSri irl aa.h«n.dab»m 

\ ^ ^ 

• sukan dauke wa mal tafiya hankall, ba namun dajl ba. Wadansu daga cikin 

■ * ’i i t ^ . t ' ' ' » » 

ftwann, wato inn su malam-bude-littafl masu kyan launl ne. Amma da yawa 

* * * % 
daga cikin ftwarJn karo da su ba ya da dadl, tun, ma, ba tuma-da^ayyS ba, 

da Auda. 

Kasax wurin duk bai daya ta ke* ko da ya ke akwai hawa da gangara 
marS,sa zurfx da *yan tuddai nan da can. Can, zuwS ariwa, ma, itlcen 

s warwatse su ke, ba su da yawa, kuma, ciyawa ba ta sarfte ba. Haka, dai, 

har a ftarshe mu iso ga wurin da ya fi wannan bushewa, a wurin da itatuwS su ' 

ke nesa da juna. Sauran fllin wuiln/kuwa, duk lulluSe ya kg da clyawl. 
i 


l ERLC 

v _ 


■ ■ ' • • * • • • • ; 



-73- 5 

» % % 

Wanna n sashin Rasar ne mai jigawa, wanda a ke kira "savannah" da Turanci, 

% ^ % 
wanda yawansa ya kai kusan kashx uku daga cikin kashi hudu na dukan Nijeriya. 

% 

2) Dara.iar Katakon IfarmT 

' ' % % « 

Kurame at na da babban smfanf Rwarai a Nijeriya. Da farko, dai, a na 

— % , . , . . ' ' ' 

sanun dimbin katako daga itatuwan kurmi* Da yawansu. a na amfanl da su 

* ^ ^ * % 
wajen ginl, yin kujeru da teburori, yin kayan aikf da, kuma, don amfanl 

* % % % . 

wajen abin vuta* Ba mutanen Nf j eriya kawai ke bukatarsu ba* Akwai mhimman 
* * » % % % 
katakai da yawa, kamar su madaci da akan aika da su wadansu Rasashe. 

* * % % 

3) Yadda Kurame ICe Shafar Fasalin Shekara 

Kasa mai kurame takan sami bambancin fasalin shekara saboda kurame* 

«• * % « % * 
Wurin da kurmi ya ke a na sanun ruwan sama da yawa* Wannan, kuwa, ya na 

* <r % 

da ky&u wurin shuke - shuke • Grwargwadon nisammu daga kurmi, gwargv/adon 

^ ^ w w » * % 
bushewar Rasar da mu kl ciki, har a Rare a kan kusacin filin hamada— a 

A % A ' » * 
kan inn wadannan abubuwa sanun isasshen ruwan sama ya danganta* 

' * 

k) Yadda Kurame Ke Kvantat^. Conn. 

. > A » i ' A ' « 

Bayan ta' Tiakon da kurmi ke yf wajen jawo ruwan sama, yakan, ma, hana 

shi zurarewa ya tafi a banza. A wuri maras sarRaRRiya idan aka yi ruwan 

1 , 2 % % % 
sama, nan da nan sai ya malala bisa busasshiyar Rasa ya fada koguna* Har 

A fit ' ' 

yakan sa kogi cikowa nan da nan* Ta haka kuma sai ya riRa kwashe Rasar 

wurin ya na tafiya da ita* Shuke -shuke, ma, sai ruwa kadan ne za su iya 

% 

su yi amfani da shi. 

% ^ ^ ^ % y 

Amrna a cikin kurame, ruwan sama yakan riRa nutsewa cikin Rasa a 

' A » 

hankali a h a nka li domin hasken rana ba ya iya bugunsa balle ya tsotse 

A * A 

shi* Akwai gpxsysye da tuyagf da saiwoyi da yawa a RarRashin itatuwan har, 

M % 

ma, ko da miwsn saman zai malal^ zuwa kogi zai tafi sannu-sannu ne* 

Maimakon dan gajeren lokacin cikowa na cikin daiouna wenda ke mayewa da 
dogon fan, a kurmi ko da yaushe ruwan Rorama malala ya ke sannu-ssbnnu* 



I 



ED 

^ * 

A lokacin daraunS bad cika yin wata cikowa ba, da rani kuma sai abin 
% % * 
da ba a rasa ba yakan Rafe* Wannan yakan taimaki Rasa ta hanya biyu. 

Yakan sa mutahe su riRa samun ruwa tutur^ don, kuwa, kusan babu abin da 

ya fi Rarancin ruwa tashin hankali. Na biyu, kuma, albarkar Rasar wurin 

duk sai ta daskare ta bi Rasar wurin maimakon ruwa ya wanke ta ya tafi da 

ita a yi hasaraTta. 

* * % 

Hasali, ma dai, shake- shake duka sun fi kamawa da kyau a wuri mai 
' A 

danshT, kurmi, kuwa, yakan sa iskar cikinsa ta zaraa mai danshi. 

* 

5) Khsar Cikin Kurmi 

Banda, ma, rashin kwashe Rasar, bar yau kurmi yakan Rara wa Rasar 
' * \ 
ni'ima. Ganyen itatuwa da buyagi sukan fado Rasa# Sukan ru6£, sa’an nan 

su zama takf« Wannan takin shi ke arzutta Rasar ya mai , da ita mai ni*ima 

\ \ 

ga shake -shuke# A na ce da wannan “humus ” da Turanci# 

^ % 

Saboda haka aRalla kurame su na da amfani wajen hudu ga Rasa# Don 

haka ya kamata mutane su yi RoRarf gwargwadon lkonsu don hana kurame 

% % 

naRasa saboda vrtitar daji ko yawan sara# 

% 

6) Zama Cikin Kurmi 

Zama kurmi zama ne mara wuya, kuma, mai sauRi. Ga, dai s wadatar ruwa, 

% \ % % 
kuma, Rasar mai ni'ima ce. Akwai itace don kowace irin bukata. Ga, kuma, 

wadatattun garyaye don yin baibayar dikuna# Ciyawa, kam, babu# Don haka 

kiwon shanu ba ya yiwuwa, amma akan sami awaki da kaji ko’ina. 

Farat daya tafiya daga wannan wuri zuwa wani war I ta na da wuya# 

% % % 

Akwai wadansu turbobl da, kuma, hanjroyin mota dai -dai. Kasuwanoi t sakanin 

ftauye da ftauye, ko, ma, da wadansu ftasashen duniyS na waje, ba shi da yawa. 

bon haka nutanen da ke zaune cikin kurmT ba su da damar jin lSbarin drniiy j 

ko ai san clgaban zamanl. Saboda haka s5 mSsu sauftin kai ne ga hal^yensu. 



o 

ERIC 



TO 



Filaven Nl.lerlva 



- 75 - 



CD 



* 

Maimakon sarfcaftftiyar duhun kurmi, a arewacin Nijeriya kusan duk 

filayen karkara ne da daji. In. ka duba taswira ta filayen Nijeriya* za 

% * % % 

ka ga wani lay! wanda ya nuna iyakar kurmi da. farkon filin karkara. Amma 

--'1 1 % 

ba lay! sosai ba ne. Har akwai wadanib many an garuruwa kamar su Abeokuta, 

da Ibadan* da Oshogbo, da Dyo* da Onitsha da Afikpo wadanda ke kudu da 
lay in amm a duk arewa su ke ga duhun kurmi. Wadannan garuruwa sun ftasaita 
saboda mutane su na iya tafiya daga wani wurx zuwa wani cikin saufci* ba 
w»iy^* kwna, su. yi fataucinsu a wuraren. 

Kudancin filin karkara, kusa ya ke da kurmi, don haka yanayin ftasar 

% 

wurin ya na da danshi. Har a wannan wurin akwai itatuwa da bishiyoyi da 
dama, amma ba mi cika girma ba, kuma, nSn day a can daya su ke. Ga ciyawa 

tsakaninsu. Akwai itacen kwakwa da yawa a ko 1 ina , da* kuma* many an 

1 , • 1 ^ ' » 

gonakin doya da sauran shake shaken gonaki barkatai. Saboda zaman wurin 

kusa da kurmi, ba a cika ftarancin ruwa ba. Akwai wadatar itatuwa don yin 

% 

gine-gine da fconawa. 

Ko da ya ke Aasar ba ta yi ky3a ta kurmi ba, duk da haka ta dace 
* \ 

da yin shuke -shaken abubuwan abinci. Itatuwan kwakwar kuma— *ya*yan da 

l * S' 

su ke yi ai na daya daga cikin many an abubuwan ciniki tsakahin Rasashen 

% 

waje da Nijeriya. 

Akwai wani abu mar as fa'ida game da sashin kudancin yankin karkara. 
Kusan ba yadda shahu da dawakf za su iya rayuwa a wadannan wurare, sai 
a 'yaa wurare lcadan kamar su Qyo da Ibadan inda Rudan tsando bai y^waitS 

% w 1 « 

ba kamar sauran wurare a. kudancin HIjerij.a. Shanu wadanda akan ganl a 

wannan yankin ftasar gSliban duk wadanda aka koro nl daga Jihir Ariwa 

« A 

zuwa ftasashen kudu wadanda a ki yankawa don ci da Isarsu wurin da suka 
nufa. Amma duk da haka, akan sami wadansu irin shanu baP:a(<e wadanda 



GO -76- 

galibinsu sukan jure azabar Rudan tsando. 

% 

1) Yankin Arewa 

% % 4 \ 

Wajen arewa, watannin da ba a saraun ruwan sama sukan fi yawa* 

% % % % % % 

Itatuwa ba su oika yawa ba a yankin karkarar mai ciyawa wato 3 abana 

% % % % \ 

( savannah) • Maimakon itatuwan kwakwa akan sami itatuwan giginya, goruba, 
kadanya, ko dorawa da, dai, shuke-shuke wadanda ke iya rayuwa a cikin 

2. . 1 . v ^ 

Rarancin ruwa* Lokacin darnuna, ciyayi sukan yi tsawo Rwarai, su, lcuma, 

* % % 
bushe a lokacin rani har a Rone daji* Sau da yawa wutar da jin har takan 

% % 

yi wa itatuwan ta’adi. Yawancin wuraren wannan sashin Rasa, Alla ya 
raba su da bala'in kudan tsando* Don haka a na kiwon shanu da dawaki 

da yawa* I dan aka Rara yi arewa, wato wurin da ke da Rarancin ruwan 

2 » « 1 % 

sama, sai da kyar a ke ganin tsirrai* Irin abubuwan da mu ke gani su 

ne bishiyqyi masu Raya da itatuwa kamar su kuka da irin si gawo", A 

* 

lokacin rani, duk sal mi ga karkara ta bushe, launinta ya zama ja-ja, 

_ * % % % 

amma da sauk a r ruwan sama sal ya rikide ya koma kore— shanu sun sami wurin 
* % 
kiwo mai kyau ke nan* 

A ko’ina cikin mafi yawancin yankin Arewa, duk karkarar fill ce, 
har ba wata wahalar sassabe mai yawa in lokacin shuka ya yi* A irin 
wadannan wurare ne masu Rarancin ruwan sama gyada da auduga suka fi yin 

A % 1 » % % % %% % 

kyau— yadda a ke sauunsu da yawan gaske, don aikawa zuwa wadansu Rasashen 

* * % * * * 
waje* Ifiihimman shuke- shaken abinci su ne dawa da gero, rogo da doya* 

Garuruwa da unguwqyi jefi-jefi 3U ke, har, ma wuraren da. ke da 

^ % % % % 

Rarancin ruwan sama Rwarai , sai wurin da rTjiya ta ke mutane ke iya zamiu 

Galibin mutane ba su da wata sana*a sai noma, ko da ya ke akwal *yan 
% 4 
kasuwa da yawa maai tafiya wurare masu nisa don saye da saySrwa* Rllahin 

daji, (Bororo), masu dimbin sham da tumaki, su, kullum kayansu a doure 
% 

ne, su kai si kawo wirin yawon neman kyakkyawar makiyeiya. 



e 

ERIC 

_ v 



i 



▼ 



ERIC 



- 77 - 



m 



F) Tuddan Ni.ieriva 

1 - ' « 

Wadansu v/urare na Nfjeriya kusan bai daya su ke, wadansu, kuwa, 

' Vdai ne. Babu wani wurin da ya ke bai day! sak. Idan ka yi tafiya a 

wani yankin Rasar da aka ce kusan duk bai daya ya ke, duk da haka sai ka 

2. 2. . 1 N £ _ % 
ga hanyana hawa ta na gangarawa a wadansu wurare* 

Duk dakwacin yankin Rasa na fadamar man gu rub kusan bai daya ya ke* 

Ita» kuwa Rasar a gangare ta ke* Wadda ta fi gangarn duka ita ce ta dab 

da gaSar teku* A wurin da Rasa ta hadu da teku, wato iyakar ruva da 

Rasa, nan ne a ke soma lissafin tsawon kowane tudu na Rasa, wato "sea 

level *" Shi bakin teku an dauke shi shi ne masomin lissafl. 

Mukan yi lissafin tsawon kowane wuri a bisa bambancin tudunsa da 

' X - . _ % 

bakin teku* Ko za ka iya gano ko Rafa nawa ne bambancin garinku ko 

% 

Rauyenku daga bftkin teku? To, ta haka ne, fa, za ka iya kwatanta 

lissafin tsawon v/adansu wurare da na garinku. idan aka ce wani tudu 

\ 1 ' ' ' ' % 
tsawon sa Rafa dari biyar ne wato, a na nufin tashin tudun daga bakin 

2 , 2. ^ 2 » * 

teku Rafa dari biyar ne* Ba a na nufin, wai, bambancin tsawon tudun 

» » * % 

da sauran filin da ke kewaye da shi Rafa dari biyar ne ba* 

Da fita daga yankin kuimi na Nijeriya in an yiwo arewa sai a zo ga 

Rasa mai fill* Ak\i/ai *yan tuddai a nan, arnma idan ka hau kan daya daga 

% 

cikinsu ka d?lba damanka da liagunka, gabanka da bayanka sai ka hangi 

bazajjen fill kawai yi tafi ba iyaka. 'fan tuddan, wadansu RanSi a ne, 

- 1 % ' ' 
ba su da bambancl da 'yan tarin duwatsu. Siffar aSmansi wani lokacl 

% 

Icamar jinka, wani lokacT, kuwa, a baje ta ke kaaar rufin soro. 

Amaa dai^, b k dukansd ne ftanana ba. Abeokuta, da Ibidan, da Enugu su ni 

oikin irin gaxuiuwan nan da aka kafa biea tuddai a bizajjiyar Kasa. V/ani 
* % % % 
lokaci in tudu ya Rasaita sai ya zama tsaunf. Tsaunuka sukan jeru cikin 



- 78 . 



CD 



layl daya, ko, kuma, su y£ kurkusa da juna su zama kamar tsaunx daya 
* % % 
daga nesa. Akwai jihohT biyu a cikin Nljerlya wadanda Rasaitar tsawon 

% 

tuddansu ya kai tsawon tsaunulca. 



G) Koguna 

t A % % 

Wani daga cikin ruwan saman da a ke y£ yakan 6ace cikin Rasa. I dan 

A « _ ' ' , 

Rasa ta aha ta RoshT, sauran sai ya riRa, haduwa ya na zama Ranahon Roramu. 
Sn Rnnarmn ffjramln sukan harhacfiu. su zama mariya-mar^an Roramu sannu-scnnu 
har su kai kog£. 

Ka na iya ganin vannan ya na aukuwa bay an an dauke babban ruwan 
sema a duk wurin da ke da wata gangara kusa da gida. Ta haka ne koguna 
ke tashT kullum si yi ta clka da xuwa. Kullum ruwan sama ya na gangarowa 

' t % % % % % 

daga kan tudu aiwa kwarf. Tun da ya ke bakin teku shx ne wurT mafi zama 

% % 

ganger# na kowace Rasa, galibin koguna duka, yau da gobe, sun gangara 

1 * * . 

ne zuwa cikin teku. 1/ani lokacl sukan yiwo tafiya mai nisa. 

KogT duka ya na da tush#*, wato wurin da ya taso. Bari mu ce wurin 

da kogin ya taso nan ne mafarinsa. \7Urin da ya shiga teku, kuma, nan 
' * % 
ne bakinsa. ICasar da ya bi ta kanta, kuwa, ita ce hanyarsa. 

Ko kogT na tafiya a n±Re fto a lanRwashe, ko hanyarsa mai fadi ce 

mm % ^ \ m ^ t t 

ko matsattse, ko mai ssurf£ ne ko maxas zurfx, daga mafarinsa zuwa teku 
% 

ya danganta ga irin Rasar da ya biyo ta kanta. 

Karin maganan nan ta Haneawa, da su ke cewa, "KarRon xuwa ya koma 

kwarT," haka ne. Lokacin da ruwa ya kwarara cikin kwari ya, kuma, rasa 

^ » ... 
wata hanya ta fita, yakan zama tafk£. Don haka ya yiwu ne a sainod koguna 

% 

wadanda ba su isa har teku ba. 




- 79 - 



S3 



* % 

V/ani lokaci, ma, ko da ya ke be. a cika saraun haka da yawa ba, akan 
• « 
ga kogi ya malalo daga wuri mai nisa, sai kwaram a ga ya rntse Rasa, ya 

6 ace ba, kuwa, za a sake ganinsa ba. Wadannan irin koguna akwai su a 
' « « « « 
Nijeriya. Hake, kuma, akwai wadanda ke malala su fada cikin tafki. 

Galiban daga wuri mai tuddai koguna ke tasowa. Daga can suken faro 

* * A * 

kamar »yan Rananan Roram, su na yi su na Rara fad! cikin gangararsu. 

2* % * 

Koguna da yam sukan harhadu su zsuna babban kogi. Su, irin wadannan 

mm- m % % % % % 

koguna, da suka fada cikin babban kogin su ne hannayensa. Amma, fa, 

duk asalinsu daya ne da babban kogin. Inda duwatsu suka jeru sai su yi 

* % 

zanko-zanko. Mi calf ruwan da ya fadi wajen fuskar kudu sai ya bazu uajen 

* % 

kudu, na arewa ya yi arewa. 

^ ^ * * 

Haka, dai, Filato ( Plateau ), lardin Easar Kuza ta ke. Ruwa wanda 

2. * . % % 
ke gangara aiwa kudu da kusurwar kudu maso yamma yakan malala ya nufi 

Kwara da hannayenta, har, dai, su bade da teku. Amma ruwan da yakan 

% % % ^ ^ 
gangara a wajen kusurwar arewa maso gabas zuwa ga Tafkin Cadi ya ke 

1 a 

malalawa. 

1 . , s s 2 2 . a % « 

Ba ko da y an she koguna ke tasowa daga tudu ba. Mai yiwuwa ne kogi 

% 

ya sami mafarinsa daga marmaro. Sh£, kuwa, ruwan maxmarcy ruwa ne da 

% 

ke 6ul6ulowa daga ftarRashin (<asa. Ruwan yakan rat so shimfidede ta 

Rasa har ya kawo ga shimfidar da ba ya iya ketowa ya wuce. In ya lcawo 

ga inn wannan shimfidar (<asar da ba ya iya fasawa, sai ya 6ullo ta 
^ ^ \ % 
samansa ya gangara har zuwa wurin da zai sami (<asa maras kwarf mai tsaga 

wadda ya ke iya kutaawa ta cikinta ya wuce. Har a kan tudu,' ko ^urin 

A ' 

da ba tudun akan saini marmaro. Ko da yaushe akwai ruwa a f<arAashin Rasa, 

% 2, * * * * 
in da ba don haka ba da ba a iya yin rf joyi. ilijoyi, kuwi, su na da 

, 2 , » 

amfam Rwarai tun, ma, bft lokacin da. kogf ya Rafe ba. 



m 



*60- 



In henyar kogi gangararta ba mai zurfl ba ce ruwan zai rifta. gudu 
a hankall a hankall. Don haka lakar da kogin ke kwasowa sai ta sami 

w A - m. - £ \ 1 „ » „ . 

damar kwantawa. Shi ke sa ka ga ruwan kogi sarai-sarai. Arana idan 

% A 

ruwan ya kawo ga wata gangara mai zurff , zai rifta gangarawa da ftarfi, 

* \ % 

ya* kuma, zama gurS'&tacce ya rifta wanke ftasar koguna, ya na tafiya da 
ita. 

% * % 

Da kaka koguna cike su ke da ruwa* Da bazara, kuwa, lokacin da 

aka yi watannl maras ruwan sama, koguna sukan fail. Ruwa kalilan ne 

* * _ » 
kawai a ke earn a cikinsu. Idan rani ya yi galiban akan tar ad da koguna 

duk sun ftafe. 

Zama dab da bakin kogi want lokaci ba ya da dadl* Idan aka yi 

gawurtaccen ruwan sama koguna sukan yi cikowa. Ear, ma, su h^ura 

^ % % 
gaBoBinsu, ai rifta cin jirage, dabbobl, gidaje, har, ma, da outline* 

V. r ani lokaci, ma, yakan ci ftauye bakf daya* 

Amma koguna, kuma, su na da amfahi ga Butane* Kutane sukan sami 

wadatar ruwa dags, gare su, wani lokaci, ma. he^ kTfi* Kwale-kwale da 

jirgin ruwa mai wuta m na iya tafiya a kan kogunan. Ta haka ciniki sai 

ya ftaru* Watq^ an rage tsada da wahalar sifirin dakon kaya. 



H) Kogunan Ni.ieriva 

% ^ % % 

Nijeriya sananniya ce, saboda ta na da koguna da yawa, wadanda 

yawancinsu masu amfahi ne wajen taimakcn fataucl. Har yanzu, ko da ya 

' % ' * * % 
ke akwai hanyqyin jirgi da nota jingim, koguna su ne mafiya amfahi wajen 

w M m * * % 

kwasar k5ya daga tudu zuwa tashoshin jirgin ruwa na bakin teku. 

1) Kwara 

WUraren da ICogin Kwara da hannayenta suka malale, sun fi na kowane 
% ^ * * * % * 
kogi na Afirka yam. Wadanaw koguna biyu, wato Kogin Nil da Kongo, sun 




-81- 



EZ3 

A » » » ' 1 » S ' 

fi Kwara tsavro. Amma duk da haka daga bakin teku jirage su na iya tafiya 

% A ' 

mai nisa oikin Kogin Kwa:ra fiye da cikin kowane kogl na Afirka. 

% A 

Kogin Kwara asalinsa ya faro tun daga cikin wadansu tuddai na wajen 

* . it » 

kusurwar arewa maso gabas na ftasar Saliyo* Da farko ya soma, gangarowa 

« « * * 
ta wajen kusurwar arewa maso gabas a cikin ftasar Par ansi har z-*wa tsohon 

bimin nan Tambutu. Daga baya kuma sai ya karkata wajen kusurwar kudu 

maso gabas i ya yi ta malala har ya shigo cikin Nijeriya. Da. shigowarsa 
% « ' ' ' 

Nijeriya suka hadu da Kogin Sakkwato, wato Rima. Daga nan kuma sad ya 

% * ^ ^ 

doshi wajen kudu zuwa Jaba. A nan ne hanyar jirgin Rasa ta ft e tare shi. 

1 2. 1 v 

Daga nan kuma, ga ward, muhimmin hannunsa, ahi ne Kogin Kaduna* Shi, 

kuwa, ya taso daga cikin tuddan Filato ne* Garuruwan nan Kaduna da 

Dungurum dab da shi su ke* 

* A * » 

Kogin ICwara ya hadu da Kogin Bfnuwai a Jjakwaja. Shi, kogin Binuwai, 

asalinsa daga tuddan ICamaru ne — ya gangaro, ya bi ta f Yola da Makurdx* 

* * * * _ ^ 

A nan fadin Kogin Kwara ya dada ftaruwa har ya kai wajen mil guda* Sa’an 

nan ya gangara wajen kudu, ya wuce Onitsha* Lokacin da ya kai zuwa Aboh, 

% ^ % 
ssura mil 150 ya kai teku, sai ya fasu ya zama *yan koguna da yav/a* Ta 
% * 
haka, ne aka sami Delta wadda aka riga aka yi bay an! a kanta* 

2) Wadanda Suka. Bude Kwara 

% % % % 

Turawa sun sha yin ciniki da wadansu wurare da ke kusa da ga6ar 

» ' ' ' » » A 

teku ta Nijeriya tun shekaru da yawa da suka wuce* Amma a, wannan lokacin ' 

% % 

abin da aka sani game da sauran ftasar kadan ne* Wani mashahurin matafiyi, 
Dature, wai, shi Mungo iSrk, shi ne na farko da ya fara gane daga wurin 

2 A * % A 

da Kogin Kwara ya fito da wajen da ya nufa* Ya bi Kogin da ftwalailaicewa 

% 

tun daga masominsa har ya kai kusa da Jaba a wurin da aka kashe shi a 

cikin 1805* Sai cikin 1850 wani, wai shi Richard Lander ya cigaba da 

* A * 

aikin da tfiingo Park ya soma, na ne man sanin yadda Kwara ta ke* Daga Jaba 



o 

ERIC 






9 






DO 



-82- 



* * % 

ya cigaba har zuwa mashigarsa a teku. An kafa wata alama a Jaba wadda 

\ * 
aka yi don tunawa da wadannan nutane. 

3) Ciniki A Kwara 

Ya na yiwuwa a shiga cikin jirgin vat a tun daga bakin teku a to ta 
Kogin Kwara har a kai Jaba, wato tafiyar mil dari hudu ke nan. A kan 

% % % t 

hanyar ne Lakwaja ta ke, wato wurin da Kogin Binuwai ya hadu da Kwara. 

Jirgin wuta ya na iya tafiya a cikin Biraiwai ya kai har 'Yola, wadda 
* % 

nisanta ya ke wajen mil dari hadu ne daga Lakwaja, kuma wajen mil dari 
* * \ % % 
bakwai daga bakin teku. Kwale-kwale su na iya tafiya har gaba da nan 

\ \ \ 

zuwa wurare masu nisan gaske. 

% % * * * A 
Jirage kowadanne iri, sukan yi ta shawagi, su na kai da kawowa da 

* \ 

kayayyakf na sayarwa a kogin* Da yawa daga cikin kayayyakin an fito da 
su daga nisan wurare ne. 

Misali gyada, da Kiraga, da auduga daga Jihar Arewa; man ja, 

% 

Awayoyin yin man alayyadi, koko ( cocoa') da katako daga kudu. Duk 

^ % % % 

wadannan abutwwan akan tafi da su ne ta kogi har su kai bakin teku. 

% , 11.1 1 

Daga nan ne a ke kwashe su zuwa wadansu Kasashen waje na duniya# Har 

wa yau kuma akan dauko abinci , tabarmi da sauran abubuwa da yawa don 

* » . 
yin ciniki da wadansu nutane na wurare dabam-dabam na Nljeriya. 

V/urare da yawa akan ga taron dogwayen kStakai da many an garevfani— 

da yawa an daddaure, su na bin ruwa. Su garewanin duk cike su ke da 

A • \ IV ' % 

man ja. Sun nufi tashar jirgin zuwa ta bakin teku ke nan. Daga nan, 

kuwa, akan aika da su zuwa ftasashen ftetaren ruwa. Haka akan daure 

gumagumai na katako a sa su to ruwa ta wannan hanya. 

' * 

k) Hannaven Kwara 

ICoguna 3a aika hadu da Kwara, wato Kogin Sakkwato, Kogin 
da Kogin BJkiwai duk ah riga an ambace su. Kogin Blnuwai shi nl k5gl na 



-83- 



U3 



% % 

biyu a girma cikin Nijeriya* Kogin Gongola ya hadu da Binuwai daga wajen 

* % 

arewa. Kogin Tembe da na Katsina Ala, kiwa, daga wajen kudu. A Onitsha 

2, a 2 

Kogin Kwara ya hldu da Kogin Anambra* 

% % /w \ 

Wadannan six ne muhininan koguna da suka hadu da Kwara* amma ba kusa 

2 * 

su ke ba— suka hadu da shi kawai* Sai da yatsanka a taswira ka bi tsawon 

kowane daga cikin wadannan koguna tun daga inda ya taso, ka biyo shi har 

mahadarsa da Kwara* Daga nan, kuma, sai ka bi Kogin Kwara tun daga 

- % A» 1 IM % * 

mafarinsa har aiwa mahadarsa da teku. Ka* kuma, lura da duk gs;dlruwan da 

a ke wucewa ta kansu. 

% % 

Kogin Kwara ya bi ta max^a-manyan garuruwa kamar su Jaba, Baro, 

Lakwaja* da Idah da Onitsha* Daga wurin da liogin Kwara ya rarrabu ya zama 
' ' ' ' « « « 
koguna da yawa* wato Delta ke nan* har zuwa bakin teku akwai su Forcados* 

* 

Warn, Degeina, Fat akwai, Brass, Bonny da sauransu* Galibinsu, kuwa, duk 

» » A 

muhinman kasuwcfrin oinikT ne na kiyayyakin da a ke biyowa ta ruwa da su* 

% 

5) Wadanai Kogunan Ni.ieriva 

% ' % 

A cikin kudancin Nijeriya akwai wadansu koguna gd o^un da Cross 

, 2 « i 

da Imo* Shx Kogin Ogun ya yi kudu -kudu ya fada cikin teku wanda ya shi go 
% % 

(<asa (wato lagoon”) a Ikko* Har, ma, ya ratsa ta babban garin nan 

« * - . 1 ' * 

Abeokuta* Shi, kuma, Kogin Cross, daga Buwatsun ya taso, ya gangaro 

ya ratso ta MaiuTe da Ikom da ltd, ya iada cikin teku ta wajen Calabaxl 

» » * 

Opobo, kuwa, ta na inda Kogin Imo ya kai tekun. 

» . 2 . « ' » 

A Jihar Arewa akwai wadancu koguna wadanda su bei su isa teku ba, ba 

su, kuma hadu da wadansu koguna ba, sai Tafkin Cadi* Babbansu shi ne 

*4 % % % 

Kogin Yobe da hannayeasa, &x ne Kogin Hadeja da na Kabagum da sauransu. 

Lardin Bamo a Nijerlyl ya na kusurwar arewa maso gabas, inda Ilaiduguri 

ta ke* Akwai kogi a wurin* Shi wannan kogi na Maiduguri bai isa teku ba, 

' * * 

kuma bai fada cikin Tafkin Cad T ba. Kkfewa kawai ya yi a cikin Rasa. 






erJc 



PRECEDING PAGE BLANK- NOT FILMED " 85 ” 

sXshx na SHidt: AL'iriJ n— yfol 



EH 



A) Matsalar Haifuwa 

'Bacewar wata ga mace shl ne al* am ax samun ciki a gare ta, Alla ya azo 
wa mata yin haila, Yarinya ba ta yin haila sai ta balaga. Mace, sai ta 
tsufa takan bar yinta, Kwanakin dadewa tasa ga mace, kuwa, matuRa tasa 
kwana gpma sha biy ar— amma yawancinsu ba takan kai masu hakanan ba, A cikin 
Risala make ganY kwana gpma aha biyar Alla ya tsai da haila? mata ctika. 

Hailad da ta shige hakanan, sai a dauke ta a mazaunin cuta--wato, ba haila ba, 
Idan haila. ta dauke sai ta yi wankan tsarkl, Vfeiikan nan, kuwa, farilla 

% % % % % % ^ ^ w m % A + 

ce a gare ta. In t a yi wanka, sa* annan mijinta ya iya kusance ta lokacin da 
ya ke bukata duka, Aroma yayin hailan nan Alla ya hana mijx ya tafia ta, Idan 

% % a a* ^ % i * % ***«» 

mace ta na cikin kwanakin haila tata, Alla ya dauke mata salla da azumi. 

Bay an ta Rare hailan nan sai ta rama azumin nan da ya riske ta cikin kwanakin 
hailan, aroma sallolin nan sun i‘adi a kanta ha? abada—wato, bai kamata ta rama 

su ba, 

■* . 

m m 4 ft m , „ % % * , , * *0 

Yawancin mata da cewa cikl ya tsaya rousu sun bar yin haila ke nan, har 

bay an da suka haifu. Aroma wadansu, ko su na da cikl, sukan yi al 1 ada bay an 

ji % m a a 

wata uku ko wata shida* 

Daga nan, kuroa, roukan ce ”Wance ta na da cik? , n ko, H Ta na da juna biyu, 11 
Ta na nan hakanan, Ciki ya na Rara girma ha? ya kai wata tara—sa 1 annan sai 
ta haifu, Idan, aka ga mace da ciki wanda ya bayyana, wani sai yakan yi 
mata ba ! a, ya na cewa, n Ke, kin ci wake ne? 11 Sai ka ga ta yi rourmushl ko 
dariya. 

Cikin wadansu mata yakan kai ha? wata goma, ha? sha daya, ha? sha biyu, 
Vfedda cikinta ya kai wata goma sha biyu, idan ta haifi da, wadansu sukan rika 
kiran dan n Shekarau , n In, kuwa, mace ce, n Shekara, n Aroma wannan suna ba shl 



o 

ERIC 



1X3 - 86 - 

& a, m, a % « 

ne suna na Littafinsu ba. 

Akwai, kuma, sunaye barkatai da kakannl sukan rift a kiran jikokinsu da 
shi 9 ba, kuwa, na Littafinsu ba ke nan* Sunaye irin wadannan mukan ce f sunan 
kakannl no* Misali sunana, "Bagudu. M Iokacin da aka haife ni a wani clan 
ftauye kusa da birnl, ran nan sai aka kawo yafti a ftauyen. Sai uwata ta saka 
ni a cikin masaki, ta yi gudu da ni. Aka shigo cikin Zariya, aka yi sunana. 
Daga nan sai kakannina suka sa mini sunan nan. Kuma, "Bagudu" kirarin sarki 
ne— ba, wai, sarki ya na gudu ba, amma shi ne yakan sa a gudu. 

1) 3ari 

Idan mace ta zub da cikinta ya fado ba rai akan ce Wanes ta yi Sari, 
ko ta yi gurgun gammo. Wannan yakan faru da yawl lokacin da ciki ya ke da 
wata biyu ko uku ko hudu. Wani sa 8 i haka ne, kuma, idan ciki ya fi haka, 
amma in ya kai wata bakwai wani Xokaci zai rayu. 

Idan mace ta yi Bari da wata biyu ko uku, ba takan yi wankan janaba ba, 
sai, dai, ta sha yaji kawai. Idan, kuwa, ta yi Bari da ciki mai wata hudu 
ko fiye da haka, sai ta yi wankan janaba sosai ! yan kwanaki. idan cikin ya 
kai wata shida, har takan yi kwana arba* in ta na wankan janaba. 

2) HaifUwa Sosai 

Ita ce ta wata bakwai zuwa tara. Da cewa mace ta jaanji ciki sai mai 
gidanta ya shiga tanadin itacen ftonawa na biki. Yakan tara itacen bifti 
kasht«kashi. A cikin gari, kuwa, inda ba a cika yalwar abin wuta ba, sai a 
gama da rugar kara, da gumagumai na sawa a gado. Amma a ftauye, kilwa, duk 

% Jk mm A 

da itace ne. 

Da cewa ta sauka, an ga abin da ta sarau, ko ‘ya mace ko da naraiji, sai 
daga cikin raatan da su ke zaune wurin mai haifbwar wata ta ftwala guda. In 
abin da aka samu da namijx ne, sai ta yi guda sau uku, ‘ya mace, kuwa, 
sau hudu. 



-87- m 

ImmmJ 

Sa 1 ad da mace ta ke f ama za ta yl haifun nan, akan ce matan Wane ta na 
duiftushe, domin a duxftushe sukan haifu, Wata takan kwana ta wun i a durftushe 
ta na naftuda. Whta, kuwa, abin yakan zo mata da saufci. 

% % % % m m % m % % % % % jfc 

La haifuwar mace, sai wata tsofuwa ta zo ta dauki jinjirin nan ta wanke 
shi, ta, kuma, yanke masa clbiya, ta na farsar clbiyan nan har ta warke. 

s % J, % % % _ m m m * * tm £ A a % 

Tsofuwan nan ita ce mai yi wa jinjiri wanka safiya da yamma, ta na kula da 

^ ^ ~ ^ A • % A % m % 

shi. Uwad da, kuwa, ta na can waje daya ta na kula da kanta. Tsofuwan nan 
ita ta ke yin abin haifUwa, kome da kerne, har ranar suna ta zo. Akan kira 

m m % % A » - 4 » * «. _ % » % % + 

tsofuwa irin waccan nan ungozoma, amma sai lokacin da ta ke cikin aikin nan 

ta ke da wannan suna, Kuma ba lalle sai tsofuwa takan yi ungozomancx ba, 

M % % 1 . 

kowace ta yl, 

% m % % _ a a % « % „ % Jk A 

Amma idan jinjiri ya kwana uku da haifhwa, akwai wani aiki ya na nan 
da akan yl ba na ungozoma ba* Shi ne na wanzami, Idan jinjiri ya yi kwana 

(k % ,,%,i%a' % « J| - % . % % . 

uku, sai a kirawo wanzami ya zo a cire masa bell, ya, kuma, yi wa jinjiri 
zanen ciki, 

A ^'adaranu masu samun zanen fhska, kuma, a ran nan akan yi masu — kamar 

> * > A ^ A 4 « * . % _ Jt % % mm % 

su shasshawa da tsagen goshl da bille da malanci. Daga ran an nan, 

ta uku, wanzami ba zai komo garin wani aiki ba, sai ranar suna, 

. % — , • 4 • 4 4 „ % * _ % % 

Uwar da, kuwa, sa'ad da ungozoma ta ke kula da jinjiri, sai a ribda 

% — ^ a ^ „ % _ % , % % A % . % 

mata wuta a gado, ta haye, Kowane lokaci mutum ya kunna kai a cikin dakin 
mai jego sai ya iske wuta ta na ci ganga-ganga, 

Ainihin maganin da muka sani na masu haifuwa, diml da ruwan zafl, Kuma, 
domin mai blxi ta yi kwarl takan slia kauri, Miji ne yakan sayo kafafun sa, 

% A A * - * Jb A % . % % m 1 - 

da bakin sa, da fatar kai, A na yin wannan ranar ta uku ga da namijl, ranar 

„ % . % „ % % 

ta hudu, kuwa, ga 'ya mace, 

iS, sai mai haifuwa ta yi ta shan kayan yaji, ta rift a wanka da 

, « „ « ...... 4 « %_%%% 

tafasasshen ruwa— da ganyen cediya ko na runhu takan rift a yafa tafasasshen 



m .88. 

rawan a jikinta, Wank an nan safe da yamma ta ke y?, Amma wadda ba ta saba 
ba— wato wadda ta ke haifuwa tata ta farko * ko, kuwa, inastsoraciya— akan sha 
dautu da ita a wurin wankan nan ko farsar jinjirl, iyayenta sukan tsaya su 
yi mata. Amma wadda ta saba ma, duka da kanta takan yi. Takan dosa garin 
yin wankan nan safe da yamma har kwana aiba* in, Daga nan, kuma, sai ta bar 
yin daya— ko ta dauki da safe da safe ko da yamma- -har wata uku ko hudu, 

Sa 1 annan, kuma, sai ta ya da wanka— sai goyon da kawai, 

Amma ita raai tsoron wankan da na gaya raaka, idan ba ta yin wanka so sai 
(ko watakila ruwan wankan ba ya tafasa sosai, ko, kuwa, tun ba ta yi arba*in 
da haifuwa ba ta rika fasbin wankan) sai sanyl ya shiga mata a jl k i t Sai ka 
ga jikinta ya na fari-fari, sai ka ga rashin lafiya ya shiga, Akan ce 
Wance ta yi danya. 



Tsoron wanka, ko fashin wanka, ko yawan fita waje tun ba ta yi aiba*in 



9 % j| 

ba shx yakan sa ta dapye. 



B) Ba da Suna 

Xdan za a ba da suna gpbe (wato rana ta bakwai daga ran da aka yi, 
haiiUwa) , sai, kuma, uban da ya aika a shaida wa rautane kiran suna gobe a 
gidansa, Da maftwabta da malaraai da, kuma, sauran danginsa duka da abokan 
ma 1 araalansa ctoka zai aike musu, Surukan nan nasa, wato iyayen matad da ta 
haifu, su da ma, da saukan yarinya, ran nan za a s ana she su, 

Yinin nan— na a na gobe suna— mi jJ zai nemo raeon suna ko tunkiya ko 
bunsuiu ko ftifduwa, amma an fi so a yi d^l rag p. Ba a so a yi dj mai ido 
daya, ko mai tsSgaggun kunnuwa da yawa, ko mai kaiyayyen ftafo wanda bai 
warice ba, ko mai gurguntaka. An fi son wanda ba shi da naftasu a ko'ina. 
Amma in an rasa, sai a yi da naftasasshen hakanan, Xdan a na so a ginnama 
abin haifbwa, har akan y£ da sa (bay an an y£ .da rago tukuna)— wato irin na 



- 89 - 



C D 



’ya’yan sarakuna da attajirai ke nan. Yakan, kuma, sayo goro kiramanin 
kwaiya biyu na raba wa mutanen da za su taru garin rada sunan. 

Idan gail ya waye, da dan hantsl kadan sal mutane su yi ta zuwa ko kamin 
a yl haka sal ka ga an taru makil a kofar gidan da aka yl haifuwa. Mutanen 
nan duka sai su dakaci zuwan dangln nono — wato su ne iyayen matad da ta haifu. 

A V % % m tm % A _ A. % 

5a a da izlnln a kira suna sal su nonon nan sun zo. Iyaye na wajen warki 
(dangln uba) su ne sukan zaBi suna na Littafi da za a sa a jinjirl, su gay a 
wa malami mai klran sunan. Sukan klra malamx waje day a su fada masa sunan 

% %Aww*Jl*-* A % % _ % _ _ A 

da suka zaBa, za a sa wa yaro. Sunayen nan, kuwa, duka na Annabawa ne 
wadanda su ke cikin Alkurant rubutacce. Sal warki su ba nono nasu goron 

• « % . 4 — . % * " 4 , % % 

suna, sax su koma gida su rarraba. Wadannan, kuma, kowa ya zo daga wadanda 
suka gayyato sal a ba shl goro. 

_ % _ % % % « 4 % * _ _ % % 4 

Iialarai yakan tafl ya gabacl yankan dabban nan na suna. A wurin karatun 
yankan zal ce a zuciya tasa da Larabcl, "Bismillahi, na daura niyyar yankan 
abln sunan Wane* ko Vfence. 11 

% w % w w A * A % A A 

Da yankawa sal, kuma, ya komo cikin zaure, ya zauna. Sai ya ce 11 To, 
mu yi masa (ko mata) addu* a. 11 Maroka, kuwa, su na nan a wurin. Su ne sukan 
fadl da karfl, "A karBi addu 1 a. 11 A cikin addu 1 an nan ta malaml yakan yi wa 
abln hailUwa Tata masu kyau. Yakan yl addu 1 a sau uku, a kuma, shafa sau uku. 
Kowace shafawa maroka sukan fadl da karfl kowa ya jl, "Alla ya raya wSne*, 

Alla ya sa shl cikin dan^L. " VJUdansu maroka, hair sukan kara cewa, "Alla ya 
kai mu ranar aurensa (ko ranar aurenta) • " A nan mutane sukan tashi da gama 

m % + m — 1 M ^ - % A . % 

sunan abln haifuwa. Bay an mutane sun watse sarai, sal masu fid an rage su 
fede shl. 

Idan aka fede rago, sal a d^uki kataran bays, (cinya) da karfata da 

% A % , % « . % % A % % 

kwankwaso, da rabin kayan ciki da rabin hakarkari— duka a hada, a kai wa 
dangln nono. Kai da fata a ba ungozoma— hakkinta ne wannan. A can za su 






- . 4 . > - > 



O 



LU - 90 - 

% M % A % % M M % % m jk * % ' i 

yanka naman nan su 3 -raba a tsakaninsu da. kuma, sauran mutanen da suka 
gayyato zuwa racfa sunan jikansu. Akan raba naman nan sala-sala. 

Amma shi kwankwason nan da a ke kai wajen nono ba za su sa shi cikin 



rabo ba* Wannan shi akan ba mai haifiiwa— hakkinta ke nan. Sauran nama da 



ya rage a hannun warkl ya ke. Su, kuma, sai su kacancana a tsakaninsu da, 
kuma, tasu gayyar. Akan ce, "Ga naman sunan da aka yl a gidan V&ne. » Kowa 
aka ba shi naman yakan karBa, yakan ce, “Alia ya raya V&ne. 11 

Can, kuma, dan gin nono a yammar ranar sunan nan sukan yi mata ftore 

rlccikc da gall, wata, kuwa, da hatsl, da kayan yaji a kan hatsl, da kanwa, 

da gishirin kantu, da kimba. A bisa Keren hatsl suk^n doddora albasa guda 

uku in namiji ne, guda hudu, kuma, in mace ce. Sukan, kuma, doddora gishiri 

* 

da daddawa da barkono da yawa da citta mai fcwaya da citta mai yatsa— wadannan 
ba su da iyaka, sai iyakar abin da aka kai. Sukan zo, kuma, da tukunya cike 
da mad}. Har sukan yi zannuwa kamar uku ko hudu na gpyon da. Zannuwan ma, 
ba su da iyaka sai gwargwadon gatancin da gwargwadon zannuwan da aka yi. 

Sai duka su jero kayan nan zuwa dakin mai haifuwl. Su, kuma, nan za 
su iske kayan da wajen warkl suka tattara rausu, kamar kaBukan tuwo, da na 
masa da turamen fura. Su, kuma, sukan yi fcore iri hudu, sukan dora kayan 
yaji da zane daya. Irin ftoren nan hudu da suka y£ su ne na aunaka. Su, 
kuma, sukan ba da tukunyar mad}. Dukan kayan nan sukan ba wajen nono a 
dakin mai haifuwa. Akan yi wasa na murnar haifuwa a daren ran nan. 

Amma a Kauyuka sun fi dindinta suna— sai ka ce bikl ne. Sukan yi 
kade-kade har garin Alla ya waye. HaroKa sukan shall kudl, tun ba sun iske 
dan dangf ba. Amma cikin garl a yanzu, dai— ban san zamanin da ba« -ba a yin 
klda ko wani wasa mafirfcl. Daga nan, kuma, sai a watse. Suna ya Rare ke 



nan* 



-91- 



CZ3 



C) Vfenzami? 

Banda abin da wanzami yakan yi wa jarirl sa 1 an da ya kai kwana uku da 

% M % % % % m % — — A a % a 

haifuwa, akwai wani aikinsa cikin sha 1 anin ba da suna. Wato, idan taron 

^ 4 % a % % a % . % 

suna ya watse, sai wata mace ta fito da jinjiri zaure. Takan danko shi 

* . 4 . % % „ A 1 « % _ % % % 

clkin tsumma ta Kawo gab an wanzami, ta na rike da shi, jinjirin nan, a 
hannunta, a yi masa aski. 



„ A % % _ 

Sai matan gidan su ba shi irin cinsa. A nan dan gin nono da na warki 

% n % % ’ _ % « . % . % . % . % % _ S 

sukan tara masa kudi da dama na askin da* A cikin naman sunan nan wanzami 

ft « a % A . &£%-»%_ „ % . A . % 

ya na da nasa rabo— a na ce da shi kushekara* Lalle a ba shi ko — in aka 

A — % . A % % % % . % % % 

manta, wani r ma, ya kwashe shi cikin rabonsa — a biya masa kimansa. A cikin 

m A % m ' m + A A * J) % A . % . % % % 

kayan nan duka, in ka debe kafafUn sa da madi da gari, sai a deba masa* Akan 
ba shi bakar kwaxya shafe da tsaba— idan na mai gatanci, har yakan sami 
bakaken kore biyu ko uku* Sai bay an' ’yan kwanaki ya zago, kuma, in yaro ya 

A m % _ % % jk 

yi suma ya sake yi masa aski* 



D) Goyo 

Matan nan, da ta haifu aka yi suna, ta soma goyon da ke nan, ta na ba 

V Jk mm % h J •» % „ % . % „ % % M 

shi mama* Idan ya kai wata shida ko bakwai sai, kuma, ta fara ba shi kunu 
da daurl a cikl — wato ya fara cin hatsl ke nan* Daga nan, kuma, sai ta rika 
durassa da kunun daurl, kuma, ya na ta shan mama* 

Sa 1 ad da ya kai misalin shekara da rabi sai ka ga ya fara kin mama* 
Lokaein nan yaron yakan fara rarrafe* Goyonta ya fara kwarl ke nan* 

Jk ■» _ a % % a % mm, % % a a 

VJadansu masu goyo tun goyonsu bai fara kwarl ba, sai su rika tara 

% % % a « % % s a 

shirafida da mazansu* Nan da nan sai ka ga mazajen sun dirka musu ciki* Ga 

gpyo, ga, kuma, wani sabon ciki* Irin hakanan yakan sa tun ba a yaye ba a 
haifi wani* Mace wadda ta yi hakanan akan ce, ta yi gwannai. 1 Ya’ yan 
gwannai galibinsu kumarou ne~ ba su faye yin karfl ba* Mai karamin goyo, in 



0 - 92 - 

ta na yarda mijin ya ta6a ta, sai ka ga goycn nata ya fara yanfcwanewa, fturaje 
su kewaye masa fuska. Al’amar kumSnanci ke nan* Arna mace da harden goyo, 
mijinta sai ya yi ta kusata ta, babu kome. 



E) Yave 



m ^Yayen yaro shi ne raba shi da shan manan uwa tasa. Shi, kuwa, a na 
yinsa da shekara biyujia wata hudu— ko 'ya mace ko namiji duk daya ne. Akwai 
bambanci tsakaninsu, aroma kacfan ne. 

Ifeni lokacl raai goyo takan ba jirajirai biyu mama— wato, da nata da na 
wata. 3h^a lokacin nan 'ya'yan ba su kai shekara biyu ba, aure ya haramta 
tsakaninsu da juna, aroma in shekarunsu sun wuce biyu, Alla bai haramta ba. 

F) VJadansu Sunave da Ma* anarsu 

Ba kowane lokacl sunan rautura aka ba shi saboda ma,' anarsa ba. jimma a na 
ba da sun aye da yawa saboda ma' anar. Ga wadansunsu da abin da a ke nufi da su— 



Sunan Kilt 


Sunan Mace 


Dalxlinsa 




% % 
Asabe 


An haife ta ran Asabar. 


% «• 
Auta 


Auta 


An ftarasa haifUwa da shi. Ba a ba shi 
sunan nan sai bay an da aka yaye shi, 

aka ga uwar ta daina haifbwa ke nan. 


Bafco 


Bakuwa 


An haife shi/ta da da dare. 


% m m *> 
Ealarabe 


Laraba 


An haife shi/ta ran Laraba. 


fiogara 


Dogara 


Ya rayu bay an da uwarsa ta haifi wadansu 
yara amma dukansu suka routu tun ba a 
haife shi ba. 


Ten Lad! 


Ladi 


An haife shi/ta ran Lahadi. 


Dan Tani, ko 
Tanlmu 


Tant 


An haife shi/ta ran Littinin. 


Jumarl 


Juraa/Jumai 


An haife shi/ta ran Jumna' a. 




Lami 


An haife ta ran Alhamis. 



CD 



- 93 - 

Talatu Talatu An half! shi/ta ran Talata. 

Tanko/Mato Iflda/Eielu/Kancie 'Yan'uwansa duk mata ne ko 'yan'uvonta 

dak maza ne. 



Band! walen uwa ! 

Uwa (Inna, iya) 

Ranen urn (rafanl, kawu) 
Ranwar uwa (inna) 



G) Dang? 

Dane? waien uba! 

Uba (baba) 

Ranen uba (baba) 
Ranua? uba (gwaggo 



Kakannl] 



Iylye 



□ 





* 




wa 






*ya dan 1 uwa . 


^ % — 

dan Ranen uba 


Ran© 1 yar 5 uwa dan Ranen uwa 


V, % mm 

dan Ranwar uba I 


Ranwa 


dan Ranws& uwa 


'ya? Ranen uba 




'yar Ranen uwa 


'y a? Ranuar uba 


% a 
dan 1 uba 


4 yar Ranwa? uwa 




1 yar' uba 




SurukI 




SurukuwV^rcka 


(surukai) 




(surukai) 


Mijt 


lyali 


Kace/raata 


(maza) 




(mata) 




'ya'ya 




m A 

yaro 


da 


yarinya 


(yara) 




(yara) 


sanrayl 


*ya (diya) 'ya mace 


(samarl) 




('yam mata) 




dan far$ 






'yar fari 




acuta 





-94- 




dan ksne 
dan k anvil 



j£ka 

jlkanya 

( Zurl* a 



’yar kane 
'yar kanwa 



II) Kadya 



Bawa-«wanzara3 



’% % - * 

11 

- . V « % 

Isa — abokinsa 



— — a a % % % % ££& & m — % a 

Isa« I na so k& bayyana mini yadda a ke kaciya, domin na fara wanzanci 

M ^ % «k (ft Jl % MOB* 

kwanan nan» ban, kuwa. san yadda a ke kaciya ba — kada wata rana a 
kiraye ni in yl in kasa. 

_ « %*>*% v 4 % %, , a a - * 

Bawa. V&nnan abu inai saukl n© idan, uai» ta wajen baton kaciya ne. Yanzu 

4 „ « % a % a * 

zan fade maka biri har da wutsiya tasa. 

Isa , ifid&Lla. 

Bawa. Ba a yl wa yaro kaciya sal ya yi shekara bakwai ko tara. Sa 1 ad da 

% — a * aa % 4 % 

aka ga yaro ya isa kaciya. sal a kira wanzaml ya zo da asakensa. 

Isa. Wanzami guda ya iya yin kaciya? 

Bawa. A* a* In zai tafo sal ya nerai wani wanzaml wanda zai taimake shi rikon 
yaro, domin wadansu yara tsoro gare su kwarai. 

Isa. Idan ya zo. me zai fara yl? 

Bawa. Abin da zai fara yi, sai ya haka rami kankani cikin gidan uban yaron, 
sa 1 annan a kawo yaro wanda za a yi masa kaciya, a zaunad da shi bakin 

'% , % % — — — £ % £ _ A 4. a 

ramin nan, a rirrike shi. Arama in yaro ya na da soma akan yi masa aski 
tukuna a kawo shi bakin rami. 

• „ — % A w % • 

Isa, Bay an wannan me za a yi? 



“ 95 - 



m % 

Bawa< 



m 

% a j % o „ % % % % % £ . 4 % ^ 

Sal wanzami ya fid da aska daga kubenta, ya hau ftafafhn yaro ya zauna, 

„ % % mm m A mm + ^ „ 

sa* annan ya jawo lo6a ya yanke. A cikin yankan nan* in ya kai wurln 



xsa# 

Bawa . 

Isa. 

„ % 

Bawa. 

Isa. 

Bawa. 



Isa. 

m + 

Bawa. 



Isa. 

— % 

Bawa. 



Isa. 

Bawa. 



•a _ % „ A % a % % % % £ « m 

tantanl* sal ya tsaga shi da akalfa tasa tukuna ya yanke da aska. 

% t * A . ^ . . 

In an gama yankan me za a yi kuma? 

% % _ % % . % A 

Da gama yanka sal a tauna 1 ya 1 yan gabaruwa a fesa a kan azakarln. 

^ a • % a 

Don me a ke fesa gabaruwa? 

a % — a m. 

Domin ya bushe da saurx. 

a w % m, % a <m % % a 

He za a yi da lo6a waclda aka yanke? 

*«a . & ... a * %„%-,% a 

Sal a jefa cikin rami. Kuma 0 bay an an gama a zuba maganl a daure. 

T&nzami yakan dinga zuwa ya na duban yaro ha? ya warke. 

mm % . a a a a « % a 

Kwana nawa yaro ya ke yi karoin ya warke? 

% . % % * ) % mm •m mm Jk * . % & 

In an yi katarin maganl mal kyau* kamin kwana goma sha hudu ya warke. 
l&ni* kuwa» yakan kai wata guda tukuna ya warke sosal. Sa 1 ad da aka 
yi wa yaro kaciya ba ya kwana bisa tabarma ko buzu, ko dan sazki ne— sal 
bisa tur6aya har ya warke. Kuma* ba ya sanya rtga ko wando* balle ya 

% % . * mm % % 

daura bante* sal* dal* ya kwanta hakanan zlndlr. 

Ina dallli? 

Domin in aka ba? yaro ya na kwanciya bisa tabarma* ko ya sanya tufafi 
tun bal warke ba* sal ya rift a gugar bakin kaclyan nan koyaushe* ba zai 
warke da saurl ba. Kuma* in dare ya yi a sa wani dattljo ya rifta lura 
da yaro* domin kada ya fama mlfta?sa gun kwana. 

Wane Irln abinci ne ya kamata a ba yaro a lokacin nan? 

Akan rika ba shi abinci mal dadl domin hankallnsa ya kwanta. Kuma* sa 1 ad 
da ya warke sal ya yi ask! da wanka* ya yi ado kuma. 



- 96 - 



U3 

I) Makaranta? Iluhaimnadlva 

Tun zamanin da ha? wa yau idan yaro ya kai shekara biyar# ubansa yakan 
sa shi a makaranta— wato ya dauke shi ya kai shi gun ward malami kusa ko nest 
da unguwa tasu. Sa' ad da zai kai yaron nan sai ya netni kudl kamar sule biyu. 

In# kuwa# ba shi da zarafin samun kadi# sai ya nemi hatsl klma# ya dora wa 

yaron nan* Sa 1 annan# sai ya wuce gab a— yaro na biye da shi— su na ta tafiya 
ha? sa isa gidan raalami wanda ya ke nufi ya kai yaro* Idan sun isa sai uban 
yaro ya yi salama. Daga nan sai inalam ya ansa— wato ya ba shi izini ya shiga 
ke nan* 

Bay an ya shiga sun gai da juna# inalam, sai ya tambaye shi# ya ce “lie ya 
ke da kai?” Shi, kuwa# sai ya ce masa# "Yaro ne na kawo. I na so ka koya 

masa karatu. Ga hatsi (ko kudi)# kuma# na shiga makaranta. u Milan# sai ya 

ce# 9 To# madalla. Alla# kuwa# ya taimake mu* Alla ya ba da budin karatu* 

Alla ya biya mana bukatamrau." Daga nan, kuna# sai uban yaro ya tashi ya korna 
gida# ya ba? yaro a gun malami. 

Abin da za a fara koya masa shi ne n A’ uzu billahi.*' In ya garoa wannan, 
sai a koya masa Fatiha— wato farkon Alkur* ani ke nan. Daga nan in ya iya# sai 
a yi ta Kara cingaba da shi ha? ya kai ayoyi dari da biya?. Dukan wadannan ya 

A % . « A . % % % I A % % 4 %% 

na haddace su da kai ne# ba a rubuce ba. To t ran da ya isa aya ta darl da 
biya?# sai malani ya kiraye shi ya ce masa# "Gobe za ka shiga aLlo. Saboda 
haka sai ka tafi gida ka fada wa iyayenka su dafa wake su aiko da shi# don a 

% JL % % _ 

yi roaka sadaka ta shiga alio." 

Yaron sai ya tashi da murna ya je ya fada wa iyayensa. Sa 1 ad da ya fada 
masu su# kuna# sai su yi murna su na cewa# “Ashe, yaron nan ya na da kan 
karatu. Dubi kwanan nan da aka sa shi makaranta, ga shi ha? zai shiga aHo." 

Nan da nan uban yaro# sai ya aika a auno wake a# kuma# yiwo cefane, a 
zo a girka tukunya a dafa waken nan. idan ya dafu, sai a zukkuce shi cikin 



- 97 - 



LU 



wani masala ko wani Raton akushi, kuma» a ba da masa gishin* sa 1 annan a 
daulca a kai gidan malamlo 

% m % A % ^ op % ^ — ^ 

Idan an kai, sai malamin ya raba waken nan kashi uku. Kashi daya ya 
ba raaRwabtansa, kashi daya ma, ya ba aLmajiransa, shi, kuma, ya dauki saura. 

Sa* ad da aka Rare rabo, sai a taru a yi wa yaron nan addu'a. Daga nan 

* 

m m % m a ■* * 

kowa sai ya kama gabansa. 

Ba a Rara yi masa sadaka sai ya kai izifl daya ki nan. Can, kuma, za a 

% \ a A ... * &■ _ % £ * 

yi masa wata sadaka, amma ta tuwo, ba ta wake ba. Idan iyayen yaron su na da 
zarafi, akan yi masa sadaka kamar shida kamin ya sauke AlRur 1 am. 

Ran da ya yi sauka— waio ya kai Rarshen AlRur' ani— sai malami ya rubuta 
masa suran Rarshe a alio. 3a 1 annan a tara mutane. Idan mutane duk sun 
hallara, yaro sai ya fito ya karanta suran nan wadda aka rubuta masa bisa alio. 
3a. 1 ad da ya. r<are kdrantawa, sai a yi masa addu 1 a, kuma, a yanke sa mai Riba a 

% * m ^ A j . 

yi masa sadaka. Kuma* yinin r<m nan sa i yx ado. ya na ta bin gidajen 

% % v % a a % • . • a i « « % ^ % % 

danginsa daka ya na gaishc su, su, kuma, su na sa masa albarka. To, tun daga 

A v % % % % . V % . % — — — j % 

ran nan za a riRa kiransa malam. Amma bal Rarasa malanci ba,— ai«r.Ta>i makarantar 

% „ % % « 

ilimi a gabansa. 

t „ % A * a % «1 A %% 

Akwai, kuma, wadansu al adu na makarantar AlRur 1 an wadanda ya kamata mu 
fade su. Ga misali, idan Salla ttarama ko Babba ta gabato, almajii^ sukan yi 
RoRari su sarao kudi su kawo wa malami. Wani yakan kawo sule daya, wani si si, 
wani, taro. Babu iyaka ga kudin nan. Gwargwadon abin da kowa ya sarau, shi zai 
kawo. Idan kowane almajiri! ya kawo, sai malami ya cS, m t 8, shi ke nan. Ha 
sallame ka daga makaranta, s© 4 kuma, bay an salla ka dawo. 11 Irin kudin nan 
a na ce da shi "kudin tashin makaranta.” 

Kuma, lokacin da kaka ta yi kowane maraice aLmajirai sukan tafi jeji su 
debo kara ko Riraruwa (Rirare) su kawo makaranta, domin in dare ya yi su hura 



wuta da shi su yi ka3ra[tu— wato maimakon fitila ke nan. Wadansu almajirai, 



a . & 



% £ % 



|MM»M 

UJ 



- 98 - 



X ^ ft i ^ . i % A - A 

kuwa, sukan kunkunga su samo max su kunna fitila, domin su huta da zuwa jejx. 

% a % % , a ^ % . 

Wani lokacx, kuwa, malami yakan tafi yawo ciktn fcauyuka na kusa da bimx 

a a « % i « * % _% % % _ % 4 % % * % 

tare da almajiransa. Idan ya fita daga bimx yakan yi wata kamar uku kamin 
ya dawo. 

. « % ^ ft A ft ft A ft m a . 

In ya sauka a fcauye sal ya ce da aimajiransa su je su yi bara cikin 
ftauyen nan* 3a 1 ad da suka yi bara, kowa sai ya kawo wa malam abin da ya samo 

« s „ % — — A . ' 4 * w 4 % % 

duka. Amina wani almajirx in ya ga ya sami kudx da yawa gun bara, yakan raba 
kudin nan biyu tun bai zo gun malam ba. Sai ya 6oye rabx ya kawo wa malam 

x x x _ . % . % _ * w 4 % a 

rabx game da hatsx ko auduga wadda ya samu, Wani in ya je bara yakan samx 
kudx kamar fataka da, kuma, hatsx kaman mudu biyar ko shida. 

« a A % A 4 4 . « . « % * * 

Idan, kuma, mutanen ftauyen nan sun sami labarin malamin nan, sai su rift a 

* 

A % • A * AAA a _ ft _ A * % A 

zuwa wurinsa ya na yi musu dibbu — wato ya na ba su magunguna daban-daban. . Ga 
misalin wani zance a tsakanin Haruna, wanda* ya ke neman maganin taurx, da 
malsanl-- 



Haruna . 

Malawi . 

Haruna, 

Malamx . 

. . % 

Haruna. 



Malami. 



_ _ ft 

Haruna. 

Malami. 



„ ft 

Haruna. 



% M 4 % % 

Salamu alaikun. 

Alaika salamu. 

A % A A — % 

Alla ya kyauta yin malam. 

t * 

A £ £ % * 

Amin. Me ya ke tafe da kai? 

ft _ ft a A*A.-** a ft « 

Nx, dai, tun da ka zo ftauyen nan ni ke jin labarinka, Alla, kuwa, 

% 

ft — ft _ ft Aft ft A Am ft . 4 

bai ba ni xkon zuwa in gan ka ba, sai yau, I na neman taimako ne 
a gare ka. 

A % % % ^ 4 . 4 a _ % 

To, bari in buga ftasa in ganx. Ha buga na ga ka na son maganin 



taurx ne. Ko ba hakanan ba ne? 
I, abin da ya kawo ni ke nan. 



% * 



Gi A ^ . 4 4%.% * % % % _ . , 

To t zan ba ka« Aroma i na so ka ba ni kudin kafin alkalami tukuna^ 



% * 



% A 



in fada maka ladan aikin da zan yi maka. 

% A . 

llawa zan biya? 



tk 



* 



MalamI, 

„ m * 

Haruna. 

Haruna . 

MalamI. 

«... % 

Haruna. 

Malaal. 

m m % 

Harona, 

Ilalcnl. 

Harona, 

Malam! . 

Harona, 

MalamI . 

Harona, 



Malarai , 

& % 

Mamudu. 

MalamI. 

MWKT/W i w 



-99- 



m 



Sule daya. 

t 8, ga si si, abin da ya ke aljlhuna ke nan yanzu. Sauran si si, 
kuwa, sal na dawo daga kasowa— zan kawo roaka da maralce, 

(Maraice ya yl. ) 

Alla ya gafarta tnalam. Ga sauran slsi na kawo, I na so, kuma, ka 

% % «. . % _ *«•*«•* 

fada mini ladan rnagani wanda za ka ba ni, 

Ga wannan addo' a, I na so ka je ka robuta bisa takobinka, sa ( ’annan 
ka wank© ka yl wanka da shl, har kwana bakwai. Idan kuma, ka je 

A A % % A % m J m % 1 % _ 

gun wankan, a bisa kan kabewa za ka zauna ka yl. 

Me zan ba ka, ladan aikinka doka? 

A 1 a. Hi ba zan yank© maka iyakar abin da za ka biya ba, sal, dal 
kal, ka fadl iyakar abin da za ka iya biyana, 

Malam, abin da duk ka ce in biya, shl ke nan, zan biya. 

To. Ka iya ba ni sole shida da kamun, far! daya da, kuma, kaza? 

I na neman ragi kadan. 

% % 

Kaman na nawa? 

Hi* dal, zan ba da sole biya? da, kuma, sauran abin da ka ce. 

To shl ke nan, an yi ma abin da ka ke so, domin wannan shl ne farkon 
haduwammu da juna. Idan ka ji dadl, kuma, ai, ka neme ni. 

w % „ mm mm Jl A * % „ & mm ' , mm mm it , A 

Madalla, na gode. Ga sule biyar, kaza, kuwa, sal na koma gida zan 
ba yarona, Mamudu, ya kawo maka garni da kamun farin domin i na nan 
da wani guntun farl wanda na shirya kwakwata da shl, ya yi saura. 

4 „ % „ £ % . A a m «* 

Kaza, kuwa, i na da wata dakwalwa ta na nan. IXik zan ba shi ya 
kawo maka. 

To shl ke nan da kyao. (Mamudu ya zo da kaza da farl.) 

& + mm mm ** A mm mm mm % 

Ga shi. Vfai, in kawo maka in ji babana, Harona. 
iladalla. Ka ce i na gaishe shi ftwarai da gaske. 



PRECEDING PAGE BLANK- NOT FILMED 



-XOl- 



m 



SASHI NA BAKV/AIj TATSDNIY^Yf III 

% 

Tatauniya ta 40: 

Dabam Biyar Na 2am«n Daniya 

Da olwon ajall ya kama wani mitum, sai ya kira dansA. Ya ce, ya tAfi, 

ya debo masA wuta ya ji dual. Ip ya dawo, zai fada maaa mAganganu biyar 

' % % 
na zaman duniya. Da dan ya tafi, kafin ya dawo, ya lake, uban ya rasu. 

Ya yi kuka mai zafl sabodA rashin samin ikon jin wasiyyAr taohonsa. 

Da ya fito, za shi nSaaa likkafAnl, sai ya gam da kura- Kura ta 

taabayo shi dAlIlin kukansA. Ya oe mat A, "Obana ya oe, zai fada mini 

mlgangam biyar na zaman duniya. Kifin in dawo Inda ya aike ni sai na 

taxar ya mtu. Shi na ke wa kuka." 

% 

Kura ta ce maaa ya yi shiiu. Ko da ya k5 ba ta san biyar din duka ba, 
amoa ta san daya. Ta oe masA, "Koae ka kft y?, kei nSni Abin kAnkA. Ka ge, 

ni— saboda rashin neman Abin kaina, in na yi kuka, da wandA ke da Abincina, 

da wanda ba shi da shi, duka« zagEna su ke yT.” 

% 

Yaro ya dgaba. Sai ya gam da hawainiya. Hawainiya ta tambaye shi 

dalllin kSkansa. Ya gaya mate. duka. Ta ce masa, "Kome ka k5 yi, ka tafi 

da duniya sannu. Ai, ka ga tsarl da bii iy4 t&fiyl da duhiyS slum ba. 

Eita ya ke yi a gije. KSfin ya fadi ruwa, duk ya ji wa kansa c£w5. In 

ya tafi sannu, kjiwa, ko an matsa shi, wutsiyarsa kadai tS ftwaoS shi." 

Yaro ya olgaba. Sai ya gam da raRnml. Suka yi yadda suka yi da 

eaurSn. HaftumI ya ci, "Kobe za ka yi, k4 ySrda dA Al'amarin AllS. Ka 

ga-^I, da na yarda da Al’amarinsA,— kome ftanftantar yar5 sai yA labtA mini 

k^jra in kai shi inda ya ke so lafiya— ba cut a ba cutSrwa. JSkf, dA bai 

yarda dA haka ba, ai, ka ga— sai A yi masa lAbtu mAi tsananl, A yi ta 

taginsA. Til As, kuwa, ya kai kayan inda a k5 s5." 

% 

Yaro ya olgAba. Sai ya gAm da maoljl. Haoljl ya el, "Kobe za kA 
yi, ka kama bSkinkA. In mturn bai ta6S ka ba, kadA ka ta65 shi. Don 



o 



CD - W2 - 

% * 

haka. In an gan ni, ko ban yi 6ama ba, aai a guje ni. Ko an kashe ni, 

b5 abin da a ke fare raba ni da shl, aai baklna* To, bak£, lniwa, ahikan 
% 

yanka wya." 

% 

Yaro ya clgaba. Sal ya gamx da wani mtum. Mutumin ya ce masa^ 

% % 

»Xn aka yi ougunta, ka haRure. Abin da duk aka yi maka, in ka yi 

% 

haRurl, bSyanea alherl ne.” 



TatoSniya ta 41* 

Dawajdn 

% % / 

Duk Rasan nan taml, ta Nfjeriya, baba maau son dawakf k a m aar Fit!* 

% % % 

FltT warfansu irin nutano ne, da m ke zaune a lean dnwatax a kudu da Lere, 
cikin Raaar Zazzan. 

« 2. 

In ka ga taawon dutaen da su. ke zaune biaa, zai ka yi zaton ko akwlya 

ba za ta iya hava ba ball© dokf . Anna, tar© da dawakinai ke. Davakin 

% » ' % . l-%%. 

a an ©aba. Kowane saRo a dutaen sun ©an£. A jjlj© w k© hava, a gije w 

% 

ke ©auka. 



Tun yaro na RaramT, a ke koya masa dokT. K a fln ya gLrna, babu abm 

% % % 

da ba zai iya y? da dolcC ba. Kafln ya balaga, aai a <l«ura masa ftaiml. 

% * % % ' ^ 1 • a 

Wato, ya zama badoko ke nan. Daga ran nan ba ya ©ak« kwancewa. Da 

Raimfn zai hau, da ahl zai yi noma, da ehl zai kwanta. In ya nutu, Ja 

« 2 
©hi za a kai ©hi kabazf. Anna, yadda ©u ke daura Raimin nan, daban ne 

da na sanran jama* a. Su, a gaba su ke daurawa, ba a bayan P.afa ba. 

% % % 

In ka ga yadda Fltl ke alewa da dokT, ©ai abin ya ba ka al'ajabl. 

% % ^ % 1 A 

Ko cikin dnhun dajl, aai ya ahiga a ©okviftne, ya baude nan, ya baude nan, 

< % * 

IBJDB& barewa. Ba ya jin taoron karo. 

% % % 1 
Buma, in ya na cikin tafiya a dajl, ya ga ko 6era, ko wani naina 

Rarami, sal ya kwashi sukuwa, ya cim masa, ya zame, ya zo oikin doki. 



- 103 - 



CD 



ya sunkuce shi, ya kotaa bisa* Har'kwabo, In ka ajiye masa a Rasa, sai ya 
dauka, ya na cikin sukuva* Duk abin nan, kuva, dokinsa ba sirdf , balle 

% * ' ^ A 

likkafa. ICo linzabi, ma, babu* Sai wani Rarfe, ana ce mass, "kasagi," 

% S * 

da a ke daura va igiya gida day a, shi ke danne hancin dokin* 

% % % % 

Ga wani abin marnaki, kuma: Pit! ba ya yi wa dokinsa turke* Sai ya 

% % % % * 
gina daki , ya hSka rami mai tsawo a ciki — zurfinsa kamar Rafa uku, wato, 

daidai kafadar doki* Anna fadinsa bai Isa yadda doki zai juya ba balle 

% % % % 
ya kwanta. Kul lum ya na nan a tsaye cikin ratal* Su na ts&tamahi, rashin 

» * % * 
kwanciya, shi ke hana va doki lalacf da kasala. 

* % 

Irin kfwonsu, kuma, daban ne da na sauran mutane* Kan san yadda aka 
Baba yi. Da dahnna a ba dawakf ciyawa danya. Da rani, kuwa, su ci baro* 

A 1.1ft ' % 

To, Pit I, ba haka ya ke yi ba* Rani da daonna, danya ce abincin dokinsa* 

• » ^ 1 A * 

Kobe nisan rafi, kdva, sai ya je, ya satao masa* Ruwan aha, kuma — knnn ne 
* % % 

na dauro ya ke dataawa da toka, ya rifta ba shi. 

Anna, in lokacin faranta ya kasa, sai su riRa ba dawakinsu giya, su 

sha— wata iri mai Rarfi wadda ba a ba mat! da yara, sai tsofaffi. Da ce, 

* % 
dokin ya yi kamar kwaha bakwai ya na shan giyan nan, sai ka ga ya sake* 

^ % % 

lCtbarsa ta ragu* Ya zama mahaukaci* In ya tafi dajl ba ya tsoron kotae* 

Kowace shekara, in k a k a ta yi, sukan tafi farauta* Akan sa ranar 

fita, a yi shela unguva^-unguwa, kowa ya yi shirl ya vasa makSnai* 

% % 

Makamansu biyu ne— da “kuyikuyi* 1 da "agaji." ("Kuyikuyi" wani irin dan 

mashi ne na jifa, mai kunnuwa* Ana sa masa dafi* Akan zuba su a la/ari. 

"Agaji," kuva, kamar lanje ya ke* Amma ya fi lauje girma Rwarai. Kuma, 

' » :% % 

kaifinsa a waje ne. Akan safia shi a kafada.) Da isarsu, sai su yi va 

vurin zobe. In an ritsa, sai saridT ya kada gwarje. Na kusa da shi, kuma, 
* . 
ya kadi* Shi, kuma, na kusa da shi, ya kada* Da haka, har gwarjen zai 
' ' . « , 

zaga* Shi ke nan, sai kowa ya zaburi dokinsa, ya fada tsaka* 



CD 



- 104 - 



In cun ta da naman da jit ax bl shi a sukw&he* In sun mat so kusa da 

shlf ax yi ta jllarsa da kuyiknyl. Kom© gizmansa, sod. su kai shi Rasa* 

In ain zo kansa, sal kowa ya diro daga kan dokinsa, ya jawo agaji, ya 

hau Bhi da sara, kakaf kaf , kakaf kaf* Da haka, hap su Rarasa shi. 

In dokin FTtl ya nixtu, yakan yi kuka mad yawa, kamar dansa ne ya 

sixtu. Yakan yanke wutaiyer* Sauran jikin, kuwa, ya binne, domin Pit! 

% % 

ba ya c£n namSn dokr* Amagalibl, in ya gajdo*T ya fara .tsufa v Jco ya 

* % 

yi wani lahani a da jit sai ya kai shi wurin Hausawa, ya nl&sfya, ya kar6o 
% % 

yaron dokl wanda zai rtRa horonsa, har ya saba da irin wahalan nan da 
dawakinsu ke y?. 



Tat3uniya ta 42 s 

% 

Mia MSlftiiriw Pawn 

Wata rana, nanun dajl Guka taxu« Su na shawarar ta Rofad da ya 
% 

kJmata aia riKa fito wa'yan Adam, don su kn6utS daga. tarkunansu. Kowa nk 

- - - « 1 % % 
kawo tasa, a na kushewa. 8ai dila ya ce, "Ba abin da ya fT, sai a yi 

makaranta nan dawa. Mu da mika ska gwagwarmaya da nutane, muka gane 

makircineu mx riRa kqya wa na bijjra irin dabazuranui" Sauran dabbobi suka 

% 

yarda da wanniui magana* 

J)oga nan t sai kura ta 3 e, "To, va za a sa ya zama malaml? Ai, ka 
sen wanna n aikin, sai m. " 

ZSd! ya ce, "To, gaya mana irin dibarun vda kikan yi, ki ku6uta daga 
nutane, sa'an nan mu gani in hanyoyinld n k da amfinl ga sauran, su b£l" 
Kixra ta ce, "Ai, ba wata dabara da ta ke raba ka da mu turn, sai idan 

wurl ya kure maka, ka bxde haRora, ka tasam masc« In ko, r v twai tyar 

tazara, ka sanRe, ka yi ta kankaj" 

- - 1 1 » * 

Zomo ya ce, "Alla wadan wannan dabara taki*. In ke, ki na da Rarfin 



-105- CG 

' ' % \ % 

tasam masa, nu, nu na da shi ne? M Ya dubi zakl, ya ce, "Alla ya ba sarki 

1 * % • 1 ' ' ' 
nasaraJ Mafitarmu daya ce. In kowa ya yi rami a Rasa, ya yi masa Rofa 

kamar goma duk nesa da juha. Ka ga, in an ritsa ka nan, sal ka Bullo nan. 

* 

In an datse nan, sol ka 6ullo nani " 

TBauna ta dubi zomo, ta yi nurmshi. Ta ce, "Kadai, yaro, dal, yaro ne. 
* % 

Ka na maganar a gina rainl. Nl, ina ka ga ramin da zan iya shiga?" 

* % A % % 
Dila ya ce, "Ce, ma, kya iya shiga, to, in kun gam a wajan la wo fa? 

* 

Ko, kiiwa, don tsoro, sal a bar neman abinci?" 

% 

Zomo ya ce, "Ai, wannan sauRl gare shi. Da kun ga m, ya sa kamulcansa 

suka biyo ka, sal ka yi gaba kamar ka wu.ce, ka ta da Rura, ka komo bay a, 

% 1 ' * 
ka sami gidan gar a, ka maRe gindinsa, sai ka saje da shi." 

Wannan magana ta zomo ta ba kowa hanshl, har giwa ta tashi take shi, 

ba ta sanl ba. Ta harare shi, ta ce, "Kai sakarai, in kai, ka na iya 

maRewa a su.rl, nu fa? Kai, kamuka suka dame ka— me aka yi aka yi kamuka? 

Cikin abubuwan ban tsoro, har a garna da kare? Wannan ba dan^uwanmu ba ne? 

% % 

Kwadayl ya kai chi cikin nutane, har ya yarda, su na wulakanta shi kamar 

' m 'a 

ba dan halak ba. Kai, ma, zomo, ba ka san magawad da ka ke yi ba." 

Kowa ya yi ta kawo dabarassa don a sa shi malamin dawa. Amma in 
sanra oika bincika, sai cu ga shi kadai ta ke wa amfanl. Can an rasa 

A « . « 1 • . . % 

wanda za a zaBa. Sai dila ya yi tsalle, ya fado gaban manyan dawa. Ya 

» » * % . 
ce, "Alla ya kiyashe ka daga sharrim mutanel Nl za a ba malanta, 

duk makircin nutane, ba wanda ban sanl ba." 

Kura ta ce, "Ba a tambeye ka yawan magana ba. Ka fadi dabarun da 

' A ' 

ka ke yi, ka na tslrad da kanka, nu jli" 

' ' ' » » 

Dila ya dubi zakl, ya ce, "Alla ya daukake kai Na san kuka na cikin 
* * % 

abubuwan da ke tona mu ga nutane. Saboda haka, in na yi kuka gabas, sai 
in ruga, in koma yanma. In na yi a yamma, sai in koma kudu. Ban tafia 



- 106 - 



CD 

% 

tsayawa inda aka ji ria yi kuka ba, balie a biyo*" 

% % % % 

ZakI ya girgiza kai, ya ce, "Lalle, ka na da dabara a vannan wurl. 

* ' ' A 

Amma in ka yi bare? fa? Ko, kuwa, kullum ba ka yi? Sai ka yi ta gudu, 
ka je nan, ka je nan?" 

^ ^ A % % % 

Dila ya ce, "Alla ya ba many an dawa nasara. Ai, ni ba na barcl, sai 

* * % % % 
tsakiyar ganya yen doka. I dan ko fara ta fadl, na ji fcyamas, sai in farka* 

* * % 

In na ga ta tsaya, in tsaya* In zuciyata ba ta ba ni ba, in ruga." 

% * * % 

ZakI ya ce, "Lalle ka na da dabara* 

* * % x % 

Kura ta ce, "Many an dawa, ai, ko wajen shan ruwa rntane na cutarnu* 

a ' 

In ya ce ya na da dabara a fill, ta wajen shan ruwa fa?" 

- 1 'a a ' A 

Dila ya ce, "Ai, ni, ba na shan ruwa yadda ku ke yi. In na ji 

t % 

Rishirwa, sai in tafi raff, in tsoma wutsiyata cikin ruwa, in fito waje, 

in tsotse, in koma, in sake tsomawa* Haka nakan yi ta yi har in RoshI* 

'-.-1 A ' A 
Amma ba na sunkwiyad da kaina* Irin wannan shan ruwa da ku ke yi, ai, 

* A * ^ 

ita ce baya ba zane* In wani ya la6a6o daga baya, ai 6ama ta auku." 

Damisa ta ji haka* Sai ta ce, ai ba nan ba rntane su ke sha 

% 

da ama ba, sai wajen yin tarfeo* Babban abin da ba m san kansa ba ke 
nan*" 

% % % % 
Dila ya ce, "Ni, dai, abin da na tsare shi ne, duk inda na ga itace 

ya sarfce, ba alainar ganye, ba alainar saiwa a gindinsa, sai in sake hanya* 

Na san, lalle itatuwa ba su> tsira sai da saiwa da ganyaye, ko sun bushe 

a ga alamar inda eu ke* In, kuwa, i na tafiya, na ga wani abinclna a 
% % % 

inda ba safai ya kamata a same shi nan ba, sai in hadiye kwadayiha, in 
kewaya, in wuce shi*" 

* % A ' 

ZakI da sanran dabbobl euka ce, "Lalle, dila, nun yarda— kai ne 

% 

malamin dawa* Suka tara^ya {yansu a makarantar dila, ya yi ta koya musu 
wayo iri-irl. 



- 107 - 



CD 

* » _ 

Tatsuniya ta 43s 

% 

Bararo da (Dan ZakI 

» . • % 

A makarantar dila kullum, in darasl ya facto a kan dabarun da ya 

% % % % % A 
kamata su yi, su ku6uta daga nutane, sai dan zakf ya tashf , ya ce, don 

A * 

inatum, wannan dan Garanin alhakf , shi, ba ya 6ata lokacinsa ga jin labarin 
makircinsa ba* 

» » » . A 
In dila ya na lallashinsa ya tsaya, ya Ram, sai ya ce, "Nl, dai, don 

nw turn, Alla ya kawo ranar' da za mi garni da shi* Han nan, ya kwashe kashinsa 

% 

a hannu. Zan same shi, in keta cikin, in karairaye Rasusuwansa, in cinye 

% 

nimansa, in sha jininsa, in morel " 

A kwana, a tashf* Ran nan, dan zakin nan na yawo, da shi da dan 
% % 

raRumin dawa* Sai aika hangi wani Bararo tafe da kayan tsabgu da igiyoyin 

dangwall mai yavra* Sun yiwo tashf* Ya bar'yan'uwansa a bay a. Ya na 

% \ \ 
sanrl ya riga sai isa mashekarf, ya fara zaBen wurf, ya yi bukka. Ya na 

% % % % 
tafe, ya na'yan waRe-waRensa da Pi Hand. Ya na kLrarl, shi kadai, kamar 

♦ % « 

mahaukaci. Ko da raRumin dawa ya hango shi, sai ya ga bayahin da dila ke 

% 

yi misu na mi turn, lalle, wannan ya zama shi ne* 

Saboda haka. ya gudn, ya shiga dajl* Dan zakf, kuwa, ya tsaya. Ya 
% % 

na kallon wata irin halitta daban da wadda ya saba gani. Da Bararon nan 

ya yiwo kusa, sai dan zakf ya ce masa, "Kail tsaya! Cikin naraun dajl, 

% * % % 

kai ne wa? Tun da na tashT, ban ta6a ganinka ba. Kai, ko gaisuwa, fada 
% % 

ba ka zuwa?” 

Bararo ya ajiye kayansa* Ya fadl gaban zakf. Ya ce, "Abin da ya 

A ^ ^ % * % % 

sa ba ka ganfna fada, kunya na ke jl. Ga kowa da Rafa hu da, nl, ko, sai 

mm X % % % % 

biyu. Ga kowa da wutsiya, nl, ko, fimfirim. Dubi gashinku laya-laya. Nl, 
kuwa, tik da nl kamar na fito daga wuta*" 

Dan zakf ya ce, "To, ina za ka da wadannan itatuwa?" 



- 108 - 



CD 



Bararo ya ce, "Kura ta kira ni, in je, in yi mata gi da, don ta na 
% % 
tsoron nnitahe. " 

<Dan zakx ya ee, "Shin* don Alla, ina zan bx in gam da mtum yanzu? 

% * 

Shi na ke nema, ruwa a jallo. Kwana da kwanaki ban gan shi ba." 

* * A 

Bararo ya durfcusa, ya ci, "Yau, da gobe, dai. Ai, ka gan shi, 

% % ' . A A 

yallafiai. Annua, ai, tsoron karo da irinku ya ke yi* M, kada ka tsai da 
* % % 
nx. I na saurx in je in yi wa kura aikinta. Ko ba don tsoron radtum ba, 

% A 

ma, ga rana ta fara zafx* Ba abin da ya £i gida dadi." 

% % 

'Ban zakT ya ce, "TsayaJ Ka yi min gidan tukun, in jx* Sa'an nan 

% 

ka vwce wajen na kuraJ " 

^ A 

Bararo ya ce, "A a, yallaBai, ai, ba ni da dama, tun da muka yi 

% % 

alkawari da it a— da ba ya magana biyu* In, dai, na yiwo mata na dawo, 

A ^ ' 

na yi maka, don amfanina ke nan kawai wajenku." 

* » » * A 

^Dan zaki ya ce, "Zancen banzai Mece ce kura, har ka ce, sai ka yi 

_ ^ A ' 

mata gida? Za ka yi mini*" Ya taso wa Bararo* Ya sa dagx« Ya ketamasa 
dan warkx* 

% 

Bararo ya dubi warkinsa sabo pal* An yi masa. karantsayi. Sai ya yi 

dabara ya, dai, hadiyi Bacin ransa* Ya ce, "Tun da ka ce ka na so, many an 
% \ 

dawa, ai, sai a tsaya, a yi maka tukun*" 

Ya ee, "Dole* Ashe, a na tsoron inna, in ji Vi^yan mayya*." 

% 

Bararo ya tsuguna. Ya shiiya tsumangx. Ya yi tsaikon daki mai 

* % 

RarfI tsakar wadansu itatuwa. Ya bi tsaikon nan, a danre tarn da 

itatuwan nan* Sa'an nan ya samo ciyawa himl guda, ya tara* Ya samo 
% % % ^ 

Rirare tulx, Ya tsib^ gefe day a, kamar mai shirin gashin tukwane. 

^ v % % 

Ba. ya tare su duk, ya yi ta Iba. Ya na jitawa bisa tsaikon nan. 

% % 

Ya barfyar Rofa wadda za ta isa dan zakx ya shiga. Da ya gama aminta 

% % 

shi, ya durfoisa gaban dan zakx* Ya ce, "Shiga,, mu ganx in ya yi dai dai 
da kaii" 



> 109 - 



CD 



'Dan zakl ya shiga cikin tukka. Nan da nan Bararo ya raai da itatuwa, 

* % 

ya kuiis. Ya biga Pyaetu. Ya kewaye bikka da wuta. Da hayaPd ya imartuke, 

dan zakl ya kasa ramfashl* Oai ya yi nonan fitowa, ya kasa* Da ya ji ya 

matsu* sai ya yi Kara. Ya ce, ”Kai, wannan dakl naka, ya faye PuncI, kuraa, 

% % 

iskar cik£ ba ta sheRuwa. Fid da nil” 

* * % % % 

Bararo ya ce, "Habal He ka ce? Kara fada in ji! Ka makara. Ni 

1 ** • a A * 

ne nnitum wanda ka ke kartaR Rasa, ka ke cewa sai kun genu. Kafin ka fara 

A % M ^ A ^ ^ ^ A A 

shan alwashi, da ya kamata ka tambayi iyayanka, ka ji yadda mi ke noirtuku 



da dil” 

% ■ * * 

Da dan zaki ya ji vnita ta kama ba-ba-ba-ba, ya ce, ”Na tubal ’ Don 

% 

Alla, ka fid da nli'* 1 

! Bararo ya ce, "Habai Dit, ma, ka danganal Alkalami ya bushe.” 

*T)6Xi zakl ya cinye wuta Rurnus. Bararo ya kama hanyassa. Ya yi 

gaba. Wanda ya rena maganar na gaba gare sbi, ya yi abtn da ya ga dama, 

% 

kome ya sine ehi, babu kaito. 



-123- 



darl da saba*in, aka yanka su nan take. Galibi aka datse 
rraxsu ftafa, aka bar su nan su mutu... Nan aka ga abin 
tausayx da yawa, a fizge yara ha? jaiirai ma, daga uwayensu, 
ha? abada da su da ganin juna. u 



GO 



V A 



Abin da aka sarau cikin harin nan, bay! 3,000 ne kadai, da shanu 10,000. 

Lalle a nan aka sha wahala tiftir— ga babba? Rasa duk ta lalace, abin da aka 
samu ma, kacfan ne. 

Suka ce abin da ya sa suka ta da jihadi, wai, don duk an ftasa? Hausa ta 
rausulunta, addTnf ya watsu ko*ina. Arana da suka ga harin biyi hanya babba ce 

ta saniun dukiya, sai suka ganl gara a ba? ama cikin kafircinsu don a rifta 

^ ^ ^ ^ 

harin su da a musuluntad da su— domin, dai, shari* a? Musulmx ya hana su su 
bautad da wanda ya ke bin Muharanadu. 

Mun rf-gaya raun ganx ftarfin y aft in Filani ya rift a raguwa ha? ya zama kullum 

da suka kai yaftx ko Argungu, ko Sabon BimI, ko Gobi?, suka kasa. HaBe suka 
ba su wuya cikin yaftx. 

Ama ma— wani sa 1 x FilanI suka I masu saboda rashin hada kai da kyan 
makamai. iWna ko wajen ama ma, ba kullum FilanI su ke cin nasara ba. Misalx, 
cikin Kano Gazetteer an ee, AbduUahi, Sarkin Kano (A.D. 1855-1882) 

"•.•ya yafti aman duwatsu, amma ca*a?sa kacfan ce. 

Sau da yawa aka yi ta bugayya da Ningawa. Ko da ya 
ke Ningawa irJ daban-daban ne, suka hada kai, suka 
sarai dabara? da suka tsare kansu cikin duwatsu, ha? 
ma, daga baya suka juyo kan FilanI, suka ba su kashl. w 

Ta haka aman duwatsu da yawa suka tsere kansu sa 1 an da Filani suka yafte 
su. Batun zamanin Muhianmadu Bello (A.D. 1882-1893) aka rubutaj 



"Tun kafin wannan zamanl sarakunan FilanI sun manta 
sarai da abin da kakanninsu suka koya gaban zaraanin 
Jihadi. Ba su so su yi yaftt. Ko su na so ma» ba su 
lya ba. In suka tarad da dan ame cikin gonarsa, in 
ya gudu sai su huge shi, idan aka tsaya musu, ba su da 



na yf, Saboda haka da ama suka koyi abin da FilanI 
suka koya cikin zamanin da, abin da za mu ganl aka 
xubuta a kan y aft in Kano— sai labarin gazawa da FilanI 
suka yi in suka flta yaft£ da su, da nasarar da Hin^yi 
suka cl a kan FilanI, 

"Ifeni lokacl ba su da ftarfin.da za su fita yafti da 
wata ftasa, sai su facia wa ftauyuka cikin ftasarsu, Wace 
6 ama ce ta fi wannan?" Wannan aiki na harin bayl da 

FilanI su k© yJ, tare da na sarakunan Blda da Kwantagora, 

* 

shi ne babban dalllin da Turawa suka fara shigjowa ftasarsu 
cikin A,D, 1900, Su na so su gyara abin. 



- 125 - 



u 



SASflf NA TARAS SANA '5’ f I 

A) Aikin Gona 

9 

1) Gona 

% SA 1 & « ‘ _ . 1 ' 

I dan mutum ya na so ya yi gona, yakan za6i wurf mai Rasa, ya nonnome 

olyayin wurin, ya sasBabe ganyaye, ya tara su tari-tari, ya Rona tarin nan 

* % \ 

duka bay an da suka bushe. Tokar akan bar ta ta zama takf a gonan nan. 

* % 

Daga nan oai ya saurari mwan sama ya fado. 

Sa*ad da xuwan sama ya soma faduwa, sai ya danki garm&T da fartanya 

% % mm m» \ * %'S 

da im gwro. ya yX ooron oVnTka tukuba -t-ukiba mi sail, taki day a tss&ahinsu, 
ya shuka gero a ciki. Bayan gero ya yi kwana bakwai ko goina da tsirowa, 

mm • % % 

sai, kuma, ya tafi da inn dawa, ya shuka tsakanin kunyoyin gero —it a, kuma, 
tukuba-tukuba. Nisar tsakanin wannan tukuba da wannan shl, kuma, kainan na 

mm mm 

gero. 



Bayan dawa ta yi kwana kamar biyar da shukawa, sai ya koma da irin 

- 11 ^ ' 

dawa ya na bi kunya4oinya, ya na Rwafi a tukubad da ta yi Ramfa. 

% % % % 

Daga nan, kuma, sai ya saurara dawa ta dan t3ira. I dan ya ga ciyawa 

* % 

a gonar ta fara taawo, sai ya zo da fartanya ya kama noman firi. Yalcan 

riRa tara wa gindin gero Rasa, ya kuma, riRa tumBuke wadansu tushen gero 

* % ' ' 

inda ya ga sun faye yawa ya na zubarwa. 

Yakan bar tushen gero biyu ko uku a kowace tukuba 8 Idan aka, bar 
* 

tushen gero da yarn a tukuba day a, gero ba yakan yi zanganniya masu kyau ba. 

* % * 

Lokacm da ya ice fin ba yakan rage tushen dawa a wannan noman ba. 

Yakan bar su hakanan har ya zo garin maimai. A wurin maimai yakan riRa 

% ' ' ' « ^ 

tumBuke wadansu dawa, ya na, kuma, dasawa a tukubad dawa da bai lcaina ba. 

% 

Vfata gona nai yawan ciyawa akan. yi mata maimai har sau Uiyu. Bay?n. 
maimai, kuma, sai ya lifta keuaya kadai. A lokacin nan gero yakan fara jan 
kara. Bayan ya gama jan kara kuma, sai ya fara daura ciki, sai kuma y& 
aare, sai ya yi. birniya. Dawa, kuwa, a lokaoin nan ta na jan kara ke nan. 



CD 



-126- 



Bapaxi gero ya yi buniya sai, kuma, ya zuba, ido. Lokacin da ya zuba Mo sai 

\ — w w» A * mm % ^ * 

max gona— ko shx da kansa, ko yaransa— su yi masa kora? tsuntsu. I dan ba 

% 1 . <\ 
haka ba, sai t sunt say e su cinye idon da geron ya zuba, su bar masa gonar, 

sai soshiya kawai a tsaye. 

% * % % 

Amma idan idon ya fara Rwarx, su t sunt say e ba su iya cinye su. 



% 

% 



Da cewa ya nuna, kuma, sai girbx—a bar shx ya bushe a sankace sa'an 

, * • * * 

nan a yanke. Sai, kuma, ya daura damx-damx ya kai rumbu ya adana su. 

* % 

Lokacin da a ke aikxn adana gero mukan kira shx kakan gero. 

% 

Bayan an girbe gero, sai dawa ta ji dad! saboda aka tafi da gerSn da 

- - . * ' * . 

ya matse ta. Sai ita, kuma, ta yi bunRasa. Bayan an yi mxsalxn wata daya 

% , \ mm _ ^ % % 

da girbe gero, sai, kuma, a shuka wake a tsakahin dawa da dawa. 

Daga nan, kuma, sai a kama hudar gona, a sa wa dawa Rasa a gxndinta 
domin ta Rara jin dadx. Ya zama kunya ke nan. V/urin da aka debo -Rasan 

shx ne rumahiya. Daga nan, kuma, sai ta daura cikx ta fitad da kai, ta 
zuba. ido har ta nuna. 

^ * % V % 

Sai a girbe a tara ta sankace -sankace cikin gona. Idan ta bushe sai 

a yanke. Ita, kuma, a daura ta dami-damx a kai cikin rumbu a adana— 

* % % 

kakan dawa ke nan. 

Karan gero da na dawa mutahen gar! sukan riRa fiona su kamar abin wuta . 

AmS. nutahen ftauye masu yalwar itaoen wuta ba su kula da ftor.a ka,ran dawS 

ba, balle, fa, na giro. Can sukan bar wa shanu su of ko ya ru6e, ko su 

sa masa wuta ya Rone, tokar ya zama taki a gonar. 

^ ^ % 

Mutanen alkaiya su na ganin karan dawa kaman itace ne, amma lcaran 

- 1 ' 
dawa ya fi na gero daraja. 

% 

• A % % % 

A cikin garx akan sai da rugar karan dawa sule goma, har fam daya in 
demuna ta yx— lokacin da abin wuta ya ke wuya. 

Idan gona ta gaj.i da shukan abu irT daya a kowace shekara akan yi 

* A % % \ 

mata juyx— wato a shuka wani irx daban. 







- 127 - 



m 



M \ 



Ka ji labarin gona ke nan. 

2 ) Lamba 

* 

Da farko, idan mix turn zai yi lli&%u, sai ya nemi vuri mai ruwa a gefen 

kogx, ko wata fadama. Idan, kuwa, bai sami irin wadannan wurire- ba, sai- 
% * 
ya sami wuri mai taushi, ya haRa rijiya, ya kafcS da kyau. Bay an dnk ya 

* % 

gama wannan, sai ya shiga ban ruwa, ya na zuba taki kamar kwaha bakwai. 

* % 
Kuma, daga cikin lambun nan, sai ya sami wurx ya yi many an fangulla 

% • ■ * A % 

kamar budu ko biyar, ya yi ta jiRa su, ya na sa taki. Sa*an nan ya watsa 
* * * 
irin da ya ke bukata, ko na albas&, ko yalo, ko yakuwa, ko kabewa, ko, dai, 

' ' ' » 

wani abu daban. V/annan, shi m ke kira bargar iri. Idan sun tsiro a wurin 

sun isa dashe, sai a cire su a hankali, tare da ’yar' Rasa a gindinsu don 

- - « «, % 1 
kada a karya musu saiwoyi, a tafi a daddasa a cikin Rananan fangulla. 

Sai kuma, a shiga ban ruwa sai ' da maraice. 

% % \ \ 

Wadansu da jlgo su ke ban ruwa. Kun ga yadda a ke dafa shi. Itatuwan 
% % % % * . 
can guda biyu masu gwafa, su a ke kira kutara. Shi wanda aka gifta a kansu 

* . % % 
aka* daura masa itace mai dunRulen Rasa a gindi , shi a ke kira jigo. Shi 
* % % 
ke nan, sai *yar igiyar can da a ke dsura wa guga, dt i jawo ruwa. 

Amma wajen arewa sun fi amfanl da cakarkara. Ita a bisa rijiya a 

* <4 * % % % 

ke kafa ta. (Da na da gwafa biyu, da itace da aka gifta a sama. Shi, na 

* » A 
saman nan, an zura shi cikin \;ani irin kalangu-kalangu na itace. To, a 

\ \ \ % % 
bisa kalangun nan a ke ratayo igiya, a daura wa kowane bakinta gugan fata. 

% \ 

In a na s&ukad da guga cikin rijiya, sai gdgan ya yiwo bisa cike da ruwa. 

* % 

In an zubar, shi, kuma, sai a ja shi Rasa, wancan ya taso. A na haka, sai 

\ % 

ka ji kalangun nan ya na juyawa cakar, cakar, cakar. Daga Masar ne wai, 

kakannin kakannimmu suka s5ni wannan dabara. Su, a can tun da dadewa 

% \ 

har wa yau, da vradannan abubuwa su ke ban ruwa a lambunansu. 



CD 



-128- 



5) Gonar Gwamnati 

* % 

R&i nan mu. na zaune a kolej, sai Baturemmu ya rcRi babban Baturen 

* % 

gona mu, tafi Samara ta Zariya, inda goriar gwamnati ta ke, don mu ga yadda 

% % - 

a ke aiki. 

% M s s % 

Da ranar tafiya ta so, sai Baturemmu ya kwashe mu cikin mota ziiii, 

* % 
sai Samara, ya ajiye mu a bakin of is. Baturen gona ya fito, suka gaisa 

da Baturemmu. Mu, kuma, muka gaishe shi. Baturen gona ya shiga gaba, 

^ ^ % *• ' * * % 

muka bi shi don mu kewaya wuraren ayyuka, mu ga yadda su ke. Ba mu zame 

% % 

ba sai cikin babbar gonar jaxraba. slmke^shuko. Muka" dilba iy^kar ganimmu. , 
amma ba mu ga fcarshen gonar ba. Inda duka ka duba, sai ka ga sham lco 

m * 

* * % 

mutane su na wani aiki. 

1 % % A * 

I-Iu na kallo dai, sai muka jx ana tsawa, a na cewa. "To, mana. Kai 

' ' A 

dunaj A*aha, gaba manaJ" 

Da farko, ba m san abin da a ke yi wa tsawar ba. Sai Bature ya cl, 

^ ' % * 

"Sha n u n da a ke huda da su, ta haka a ke komar da su." Mu na tsaye dai, 

% 

mun (Sura ido mu ga abin al'ajabi. Can, sai muka hango shanu tafe. Ba 
suka zo kusa da mu sai muka ga kowadanne shahu biyu an hada su mri day a, 
an gifts, mu ax wani gangume. Ga w&ta sarRa ta na jaye da wani keke-kekc. 

Ashe, wai, shi ne garnar shanu. Abin mamaki, shi ne garman nan ta na tafe, 

1 - i i % * * 

ta na fede, ta na ruff gaba day a. Mu na nan tsaye, kafin mi farga har 

% 

sun yi kunya uku miRaRPu t ant sai. Kome aikin Raton mu turn, loiwa, kafin 
ya yi kamar kunyoyin nan uku da gaxma irin tanni, ya dade. 



Baturen ya ce da mu, "Ko da wanda ke so ya yi huda?" Sai ni da 



^ fi M M % % 

All Dosa muka ce za mu jarraba. Kowa ya kama garma guda, a na kora mana 

% 

shanun, muka yi dogway en kunyoyi dai^dai. 

% 

Sai, kuma, Bature ya nuna mana wata kunya ta auduga, ya tambaye 
ko mun ga wani abin mamaki* game da ita. Ga fill tsakanin kowsne tsiro 






o 

ERIC 



V 



- 129 - 



\T} 



% % 

ya fi yadda muka saba gani a na shukawa* Da mka tambayi dalilin wannan 

A % * % % % 

ya ce, "Akwai wadansu irin Rwarl, masu bin audnga su na 6ata ta* Maganinsu 

% 

sai a riRa barin fill isasshe ts^anin wannan tsiro da wancan yadda, in 

wani tsiro ya kainu da Rwarin, ha za su yi saurin kama wani tsiro na kusa ba 

Don a rage yaduwar cuce-cucen auduga, kuma, akan sare tsohon it aeon a Rona, 

don, kuwa cutarsa, in ta yi yawa, sai auduga ta yi ja* Masu kada zare na 

* 

Ingila, kuwa, ba su son jar auduga." 

Da Mika aha kallon huda, sai Baturen ya ga in ya Ryale mu ba za mu 

^ 1 

ratal da wurm ba* Saboda haka ya ce, "Ku taho mu tafi dakin jarraba irl»" 

\ m \ A 
A can malaman wurin suka boyyana mana irin abin da su ke yi* Su, kuwa, 

malaman nan masana ne na sha'anin shuka. Su na yin wannan aiki na jarraba 

kowane inn tsiro da aka kawo mana daga wata Rasa* Mi sail, idan kun tuna, 

* * * 

tun da dadewa a ke kawo mana irin anduga ta wata Rasa, domin an ga ta fi 

% % \ 

tarn kyau* Ita, audugan nan, ba a shekarar da aka kawo ta a ke raba wa 

1 _ % 1 _ % % 

mutane su shuka ta ba* Sai an zo da ita nan Samaru, an yi shekara da 

shekaru a na jarraba ta* A nan akan ga irin abubuwan da ke 6 at a ta, da 

' * * * 

inn Rasa wadda ta ke bukata, da, kuma, • lokacin da ya kamata a shuka ta* 

Bsyan an yi wannan, kuma, bai isa ba* Daga nan sai a kai ta wani 
garl da a ke kira Dandawa a Rasar Katsina. Gonar Dandawa, ita mataki 

na biyu ce gg, jarraba kowace shuka da a ke so a kawo nan Rasar* A nan 

% % % 

ne a ke shuka ta da dama* Idan ta yi kyau, sai a Rara shuka ta, dai* 

Idan aka ga kyanta na Raruwa, an tabhata Rasar Nljeriya ta Arewa ta 

% 

dace da irin shukan nan* 

% % 

Har wa yau dai, ba Daudawa za a taaya ba. Irin audbigar da ta yi, 
sai an debi wata, an kai wa masu saye a Ingila* A can za su jarraba ta, 
e»i kada zare, ai yi saRa da shi* To, idan aka ga sabuwar ta fi ta nan 
Rasar kyau, sai babban Baturen gona na Samaru ya sa Blslje su raba wa, 



Rasa-Rasa* 



cn 



-130- 



' A 



Kowace irin 3huka a ke so a kawo nan fcasar, sai an yi wannan jidala, 

sa'an nan a raba wa talakawa. Kun ga wannan duk, don a taimake red ne kawai. 

% * 
Yanzu, kuma, an fara RoRarx a ga yadda za a yf da su shinkafa, da alkama, 

da dankali, don, dai, a Rara taimakonund. 

Da malamin ya gama bayanx, sai All Dosa ya ce, "Ai, ko, an aha 

dawainxya, to, da me audugts? da aka kawo ta fx tamd?" 

* A * * \ 

Bature ya ce, "Itacen audugar nan Rasar Nijeriya, ya faye girma — 

\ \ i A \ 

ga tsawo t soldi© , kuma, ba Rwanso babba. Sa’an nan ga yawan laulayf , 

» A » a *> 

da wuyar kadx. Duk wadannan, su suka sa ba ta da farxn jinx ga masu saye 
kamar wannan sabuwar da aka kawo. " 

* 0 

\ \ 

- Sax, kuma, muka tambayi masu aikxn nan inda su ke samd irin da su 



ke jarrabawar hair su taimake rad da shi. Suka ce a na samowa daga Rasa she 

U K 

daban-daban wadanda yanayinsu ya ke daidai da na Rasan nan — misali 

V/iskindiya (Vest Indies) ko itairka ta Kudu. Amma kafin su jarraba sauon 
% % \ 
irx, sai sun sami na nan Rasar su jarraba su tare, su ga wanda ya fi kyau. 

Vanda ya fi kyau, shx za su raba wa mandman da ke bukatS. 

% \ 

Da muka fxta daga nan sai muka koma cikin gena. Gonan nan an kasa 

% % % % % A 
ta kashx-kashx. Kuma, kowane kashx da ke bulcatar takf sai an auna a sa 

% 

masa daidai yadda zai amf ani shukar. 

% \ 

Mika hanga, maka ga wajen auduga, da vrake na Hausa da na Turawa. 

- 11. . . * * A . ' 

V/aken Tarawa, akvrai irx-irx. Akwai na cx, da na takf, da na ba shahu. 

A ' A At* A A \ 

Na cx a na kiransa 1 1 soya . 11 Turawan gdna sun ce soya abinci ne mai kyau. 

* * * % % % 

Mandman Dosa su na nan su na ta shuka shi, a na, kuwa, cxnsa ftwarai. 

V/akeh da a ke shukawa don takf kuma, shf a ke kira M makuna . " Banda takf 
^ \ A a 
kuma, a na gyara makuna yadda a ke yx da harawar wake, a riRa ba shanu in 

rani ya yx. Akwai wani irf kuma, da a ke kira “green gram . 11 Wannan an fi 

A ^ 1 , „ ^ ^ A 

ba alade shx. Shx, kuma, akan shuka shi sau biyu ko uku, cikin daimina daya, 



-131- 



m 



* M „ 1 * 

A wani sashen gonar, ga ciyawar shahu an shuka danya shar. Sa yi 

luf-luf. 6a shi, kiwa, da rani Ran xnuka je. Sai mamaki ya kafea ni, na ce 

» % % 

a raina, "Yan, kuma, ga wani ikon Alia* danyar ciyawa a gona tsakiyar rani! M 

^ _ * A « 

Na, dai, kasa kannewa, sai na tambaya, na ce, "Ciyawan nan, ruwa a ke ba ta, 

% 

ta ke daiya haka har yanzu?" * 

% ^ ^ A . 1 w % ' 

Baturen ya ce, "Ba nia ba ta iuwa. Irinta ke nan, rani da damuna, Mun. 

% 1 % % 1 % % ' 

jarraba, man ga ta na, da amfani. Don haka za uni raba wa manoma, su shuka 

don sarain abincin dabbobinsii da rani* Kuma, in sun shuka a gewayen gonakinsii 
za ta hana ruua zage musu gefen gonaki* Sai dai, in za a shuka a lura ddmin 

* A % 

kada a shuka inda bisashe za su lalata ta. Kuma, in za a yi tattalca da ita, 
sai a riRa yi, a na yankewa, a na tarawa tun dabbobin ba su cinye ba. " 

* 4 

Bature ya cigaba da ba mu bayani, ya ce, "Kun san dalilin da Bararo ke 

% s 

A •• % MB \ ^ 

y awace -y awace? Rashm samun irin wannan ciyawar ne a nan Rasar. Da sun 

: i : < 

Sami wuri sun zauna su na shuka ciyawan nan, ai da sun hut a da wannan 

A 

zirga-zirga, da wahalar da su ke sha, su, kuma, £i cin ribax kiwonsu. Rani 
da damuna, haka ciyawan nan ta ke, ba ta bushewa, ba ta, kuwa, kaklcaGa. 

Daga gefe guda na gonar kuma, ga wajen jarraba ksyan lambu. ICowace 
shuka ta na cikin fangalinta, an xubuta sunanta a wani Rarfe, an kafa dab 

% Irll ' ' » « 

da ita. Ga gweba, ga mangwaro, ga ayaba, da lemon zaRi da na tsami, har 

1 ' 

ga su tumatur, da albasa, da tattasai da alayyaho, da su yakuwa, da 

A \ 

kabushi, da kabewa. 

% . _ i ' ' » 

Kusa da su kuma, ga sababbin dashi na itatuwa daban-daban wadanda 

% \ 

aka yi wa aure, don a sami iri mai nagarta. 

Daga nan loima raika wifi wurin da aka dasa danlcali iri-irl, wadanda 

aka kawo daga garuruwa daban-daban. An yi wa kowane iri fangalinsa, an 

rubata sunan garin da aka saiao shi. Duk don a jarraba ni, a simi v;anda ya 

fi, a raba wa manoma. Ga maeni ban ruua da cire hakf , su na ta aiki. Su, 

% % 

ma, malamai ne. 



m -132- 

\ ' ' A 
Da Bature ya dauke mu daga nan, sai wajen da a ke lura da jarrabawar 

\ * » ^ 

marufta. I-IaruRan nan an yi bayensu. da bijimai zlBaSSu, wadanda aka samo 

\ \ ^ 
daga wata Rasa, don a sami irT. Dika, kuwa, an yi msu dakuna. 

\ \ \ 

Da muka Rare kallo a nan, mu na zato mun gama ke nan, ashe da sanrai 

'a * \ 

Sai BaturS ya ce mu tafi wajen da a ke kiwon aladai . Tun daga nesa muka 
hangi dakuna na sumunti a jejjere layi-layi. Mu na tsammani jerin wadansu 



4 . 



\ 



ofisoshi ne. Kowane daki ciki biyu ne. ARalla akwai aladai dari biyar a 

' « M \ 

wurin — da manya da Ranaha. A wani, dai, akwai kamar biyu ko uku. I dan 

* _ 

Ranana ne bar goma. Wani wuri, kuwa, sai ka tar ad da guda daya Rato. A 
\ \ \ % 
waje touma, ga wadansu can, 3u na ta yawo cikin fill. Wadansu, kuwa, su na 

ta wanka a tafukan da aka yi musu. Wurin da many an aladan su ke, kowanne 
\ \ \ 
an rubuta sunansa an kafe a Rofar daki. Ear, ma, ga sunan babbansu duka, 

\ \ \ 
a na kiransa 1 ' Minna Majestic King . 11 Wato ma'anar wannan suna, "Babban 

sarkin aladan Samaru, an haife shi a Mina.” 

Bay an mun gama kallo sai Baturen gona ya ce, "To, kun ga yadda noman 

2 . ^ , * 

shanu ya ke ke nan. Aroma irin wannan noma da shanu ba ya yiwuwa a Rasa 

mai Rudan tsando, don, kuwa, babu abu mai halaka shanu kamar tsandoi" 

Na tsaya cif, na yi tunani, na duba, na ga Rasarmu za ta yi kyau ga 
noman shajnu, Ga Rasa irin wadda a ke so, sa'an nan, kuma, ga wurin da mu 
ke babu tsando. Daga nan sai sha 5 awar noma ta fara kama ni« 

Da Baturen gona ya Rare jawabinsa, Baturemmd ya yi mana godiya ga 
Baturen gona. Muka yi ban kwana, sai gida. 



B) Yadda Akan Yi Gida 

^ \ \ ^ 

Kamar yadda mutahe suka bambanta ga halitta tasu da, dabi*a tasu, 

hakanan ya ke, kuwa, ga dabara tasu da hikima tasu, da wayonsu da hanlcalinsu. 

Ga warn mi sail a wurin Tanko. Ya na da kudi da yawa, da kome da kome. 



o 

ERIC 



V 



- 133 - 



m 



% 

Ya na so ya yi sabon gida* Ba ya iyawa shx da kansa. Sai, dai, ya nemo 

% 

Audu magxnx* Suka gama hankalx, suka yi shawara. 

Tanko ya ce ya na son gida max kyau murabba’i, da dakuna hudu, da soro, 

da tafarfara, da zaure* Rofar gidan a kudu ko a yamma. 

Audu ya ce ya yarda — "sai gobe san nemo magxna masu taimakona. Ma yi 
% 

shawara , mu zo mu. shata gida daidai da yadda ka siffanta minx*" 

, _ 1 l l - 

Da safe suka zo* Tanko ya ba su igiya da fart any a da itatuwa gajeru* 

\ * 

Suka shata gida mai kusurwa hudu da Rofa a kudu* Suka shata dakuna guda 

hudu » da tafarfara 9 da sor 5 , da zaure* 

A \ ^ 

Tanko ya ce wa Audu 9 "nawa ne kudin ladan gini?" Audu ya ce, "kowane 

' ' A ' A > A _ 

dakx sule goma sha biyu da sxsx*" Tanko ya ce, "a’ a. Sule goma sha daya 

% * 

zan bayar, amma sai an Rare ginx so sai." Audu ya yarda. 






la nemo lebura saba*in ko tamanin, ya ci musu, "aikx daga safe zuwa 

\ % 

azahar kvrabo shida." Suka yarda* 

% % 

Ya sayi tuluna hamsin, da gaxmuna goma, da fart any oy I ashxrin, da 
% % % <♦ 
kwanduna arba’in, da dundurusai bakwai — su ne abxn da za su xsa aikx* 

A ^ ' A 

Audu ya ce, "xna wurin da za a sari Rasar ginx?" Tanko ya ce, "a 
% % % 

tudun can za ku sara, amma kada a barx wurxn ya yi rami." 

' ' A 

"To shf ke nan. Na jx* Ma lura da shx da kyau." 

Sai suka kama aikx, suka sari Rasan nan bisa>bisa* A na jiRe ta da 
ruwa wanda suka deuko da tuluna tun da safe har azahar, lokacin tashxnsu 
daga aikx* 

% 

Suka bar Rasa ta jxRa ta kwana. In garx ya waye, kuma, da zuwansu 

\ \ 

sai su fadt mate, clx sara da Rarfinsu — su. na kwa6a ta da ruwa da gaske har 

ta kwaBu. In ta kwaSu za su bar ta ta sake kwana. 

I dan garx ya uaye, da zuwansu sai su s&ri Rasan nan— su na zuba mat a 

% % % \ \ 
ruwa kadan-kadan, mi na takawa da RafafUnsu. V/adansu, kuua, su na tar a ta 



m 



- 13 ^- 



A 

wuri daya* Wadansu su na curin tubal! daga cikinta. Aikin da za su dinga 

A A A A 

y! ke nan kowace raha — babu tafiya har mi sal in kwana goma aha biyar* In 

A A « 

sun bushe sai su tar a su wuri day a, har, dai, Audu ya zo, ya duba, ya gani> 
ya sa tsamman! cikin ransa, ya ce, "Tubalin nan ba za su kasa ba, sai, dai, 
kadan. " 

^ ^ * 

Tariko ya ce, "Wane irin aiki, kuma, za ka yi?" 

A ' ' ' 

Audu ya ce, "Gobe, idan glu?in Alla ya waye, in sun zo, sai su yi ta 
* * 

flJvmn PtAsar gin!, su kwaSa, a zuba mat a ruwa da gaske. Sa’an nan za a 
debi wadansu daga cikin mutanen nan, kamar su goma, a ba su kwanduna, su 

A 

nemo kashin doki, da naka da na maRwabtanka, in sun yarda. Duk za su bi 

Rasar da shi, a na watsawa ko 1 ina barkatai , a tat taka shi ya gauraya har 

* ' » * * 
ya 6ace tare da yay! na ciyawa. Sai a bar ta ta kwana* Gobe, kuma, da 

zuwansu, sai su dinga saranta da garma. 

1 - . 1 ' 

"A na ta sa ruwa, a na ta takawa* Duk sai a juj jdya ta, ta sha ruwa 
da gaske* Arama gobe sai a bar ta ta ru6a. Kana jibi a sake juyawa — wato 

an yi juyi uku ke nan. Khsar gin! ta xnganta. Babu sauran wadansu gudaj! 
a cikinta*" 

^ A ' ^ % 

Audu ya ce, "gobe da safe, da zuwariku, sai a yi ta taka Rasa, ku na 

_ ^ _ ' ' . « 

kwashewa, ku na tarawa cikin shacxn dakuna da na zaure misalxn abxn da 

zai xsa gin!." 

Da magxna aika zo, sai magxna suka kama aikin ginin dak! daban-daban-- 
kowane da masu ba shx Rasa guda uku* Sauran mutahe, kuwa, su na can, su 
na RoRarin Rara Rasa, don kada a yi fashin gxni* 

' ^ ^ A 

Idan sun yi ginx sun tash!, za su gida, akan ba su wadansu *yan kud! 
kadan— mi sail , kowane maginx a ba shi kwabo shi da* Irin wadannan kud! su 

^ A A A \ 

ne akan ce da su wankin hannu. Ba a cikin lldan aiki su ke ba. Su, dai, 

A 

al’ada ce ta Rasan nan Icawai. Su, kdwa, ba su zama dole ba— akan bashe 

A ^ A 

su domin maganin ReRasa kwaSa* 



- 135 - 



GD 

^ X % 

Za a rift a yin ginin dakuna a kowace rani' babu. fashi, amma kada a dora 

m % + 
tubali ya fi biyu kc uku a cikin kowace daukar gini. Yakan fi karlco da 

% % 

hak&# Ba za a yi fashin gin! ga dakuna ba, sai tsayinsu ya kai wurin da 

* % 
za a daura ft of a tukun. Sa'an nan, za a bar shi kwana daya ya sha islea, ya 
* % 

Raru da ftarfi, a ji dadin aiki. 

% „ 1 ' * 

Idan an sa f< of a, babu sauran fashi har tsawon daki ya isa. Kumar* za 

% 

a rifta lura da tsayin daki, kada wani ya fi wani# Ya fi kyau. a daidaita 
% 

su tsayi daya. 

Aikin ginin daki, kuwa, daga farko har zuwa ftarewa, ba zai fi kwana 

% 

goma ba. Sai a bar su su bushe. 

A lokacin nan, kuwa, a na shirin ftasar shafensu. a na sa mata ciyawa 

tare da kashin doki da yawl— wanda ya fi na ftasar gini da gaske* Shi ne 
% % 1 % % 

yakan hana tsaguwa a bangon daki/ A na iya shafe daknnan nan duka cik? n 

' » % % 
kwana biyar ko shida, tare da ginin gadajen dakin da shamaknnsu. 

Xdan an yi haka, aikin ginin dakuna ya ft are ke nan. Sai t ahadi na 

kayan jinka da daBensu. Sa*an nan, dai, shi Tanko ya biya su ladan a ikin su 

% A ' A 

idan am ce su na da bukata e 

Daga nan sai magina sukan dakata kadan, a ba lebura rata, misalin 

^ , 

kwana uku ko hudu domin su dada tanadin ftasar ginin garu— — don in an fara 

% % 
kada ta sare. IOnoa da Tanko da Audn za su yi zancen kudin ginin garu har 

su yi jiyayya — mi sail , kowace kusurwa ta gida kudinta sule ashirin. 

Lokacin da za su sa tushen ginin garun nan, ya fi kyau Tanko ya ba su 

mm % % 

igiyqyi da itatuwa wadanda za su kafa. Za su danra igiyan nan, su auna 

kusurwoyi domin kada su baude, ko wata ta fi wata. Abin da ya fi kyau 

% * 

gidan ya zama murabba'i ne sosai. Pasalin gida yak«n fi * ■ » % • 

* % l % 

Idan an ga aikin leburan nan, ftasa to, tS-m, ani A t»3 Li7«hon gini, a bi 

% % 

wurin shacin nan, a tara tubila tari-tari har a kewaye. 



m - 136 . 

% % % 

In safiya ta yi sai su taka Rasar ginl, su na tarawa kusa da inda 
euka tar a tubulan nan* 

Da zuwan Audu. sai ya raba, wa kowane magin! wurin da zai kama ginl, 

% % % 
tare da masu ba shi Rasa* Sai su jera tubal! daidai fadin garu --tubal! 

% 

biyar-biyar, ko shida-shida— duk su kewaye shi banda wurin rariya da na 

Rofa* Kaurin garun nan daga Rasa ba haka zai (lore ba har zuwa sama* A 
% % % ; * 
na ginl, a na rage kaurin sa, kada ya yi nauyl a sama* 

Kuma, kowace rana kada a yarda kowane maginl ya. jera tubal! ya fi 

biyu ko uku a tsawon ginin da ya dauka* Dadewa tasa kuma, farawa da 

gamawa, ba za ta wuce kwana goma sha hudu ba in a na y! kullum babu fash!* 

A ' ' _ 

Da gu nan sai a sa tushen zaure da na tafarfara, da na soro bakf day a, 

% % 

bay an lanko da Audu sun yi shir! a kan wannan aik!, kamar yadda suka 

* a 2. ^ w „ 1 

shirya da farko* Amma shi zaure akin yi gininsa da danyax Rasa zalla — ba 

1- 1- „ » 
tare da tubal! ba — domin ya fi Rwar! da haka* Amma da. soro da tafarfara 

\ % \ * 

gininsu ba ya yin inganc! in ba a sa tubal! ba* A na iya Rare aikin zaure 

da na ta^^fari* oikin kwana goma har kome da kome* 

Soro, kuwa, ba ya yiwuwa haka, sai ya kai misalin kwana arba'in ko 

hamsin, kome saurin aikinsu. 

Kama, akan sa tushen soro kamar yadda akan sa tushen garu mai kauri* 

% 

Sa ’ ad da bangon soro ya kai misalin tsawon kafadar mu turn akan kafa dungu 

A % % % 
wurin da za a sa RafafUn soro* Akan datse azaru gajexu, a kafa, biyu ko 

% % % 

uku cikin bangon soro daga sama* Sai a yi gin! a kan azarun nan* Haka 

% % % % % 

za a dinga yi kowace rana* A na datse azara, a na dorawa, a na zube 

% % 

'tasa— na yau ya kere na jiya, na gobe ya kere na you, har ya cira* 

Sai a yi tauyl* Shi, kuma, tauyin nan akin y! shi da azaxu dogi/aye, 

% 

Rarfafa* Akan shimfida wadansu a giciye bisa bangon soro a kan gin!, sa’an 
A % \ \ 

nan a sa wadansu daga tauyl zuwa tauyl a kan Rafar soro— abin da yakan 



- 137 - 



cn 



* * 

taimaki Fcarfin soro ke nan, Akan rag© wa soro fadi a sama. 2a a rufe 
* \ 
sh$mfidaddun azarorin nan da ginl. 

Idan an daidaita, sun* kuma* daidaitu* sal a bar shi kadan ya sha iska, 

Sai a yi ta shirin Rassr shafen soro* a hi bangon soro a na shafewa da Rasa 

% i , ,1 l „ % 

niai aminci * a yi masa zane-zane irin yadda maginf ya ga dEsoE domin ya Rara, 

% 

kwarjinl da ban sha'awa. 

Daga nan sai Tanko ya nemo azaru na rufl metan ko dari uku kudin 

^ a * 
kowace daya sisi, In am samu* to* sai magina su zo su za6i Rarfafa, 

oai. su hau bisa soro su na ta jerawa a hankali dakl-dakf* su na lura 

da vurin doronsu da mararsu, idan sun sa biyar ko shida, sai a bi su da 

danyar Rasa a na daurewa* har a gama ta duka da azarun nan cikin kwaha biyu 

ko uku. Sa’an nan za a mai da Rasa a na yafeewa. Idan* kuwa, azara ba ta 

» 1 » A % % 
yalvata ba akan sa zana da farko kamin a ya6e. 

Za a fflrara Rasa mai kyau da gaske* kuma* a sake bin rufin nan a na 
ya6ewa— ya6e na biyu ke nan, 

Akan yi shi da aminci ainun* ba kaman na farko ba, Sai a ja wa soro 

rawanl. 2a a kafa indororo biyil ko uku, a yi ausu magudanar xuwa mai l^jrau. 

% 

Za a yi masa zankaye a kan kowace kusurwa, 

Sai, kuma, a nemo katsi in ya blshe. Rabo daya za a zuba hemburkinsa 

% % % ^ 

kawai a bisa soro* a baza* a na takawa da Rafa har ya danft.are ya yi Rarfl, 

Rabo deya, kuwa, shi ne za a gyara shi a maishe shi laso. 

^ % % 

Aikin laso ba ya yiwuw& da garaje, Akan haRa rami ne da farko— 

% 

misalin iyakar tsawon cikin initum. Sa'an nan a <t5bi gSrin katsi a zut.5 

cikin rami tare da ruwan dagwalo, a na damawa cikin rami. In ya ^mi aa i 
* 

a rufe shi kwaha biyu ko uku, Sai a nemo gashin jima da dafara, tare da 

» ' » t 

kashin doki ba tare da ciyawa ba, Shi dafaran nan sai a bubbuge ta da 
dutse har ta yi taushi, Sai a zuba ta cikin randuna manya-manya, a zuba 



CD 



-138- 



% % 

xuws. mai yawa h ar bakinsu. Shi , kuma, kashin dokin nan a faxfasa shi ya yi 

gar£* Sad. a nemo itatuwa misalin taBare, a riRa daka katsin nan cikin rami, 
1 - 2 - ' „ * ' 

a na debewa, a na mayarwa har katsi ya nuna. Sai a bar shi ya kwana biyu kuma. 

Haka za a dinga yi da katsi har ya nuna, ya yi wari, ya yi yauRi, ya 

* % 

yi law shi kuma. Sa-an nan laso ya tabbata. 

— A — % 

»ima, da cewa an yi haka, sai shi Audi magiri ya zo tare da magina 
biyu ko uku, su hau bisa soro su na shafewa. Za su shafe farfajiya da 

\ C 

vtnmm , da zankaye, har bakin indororo duka ta inda ruwa zai gangara ya je 

Rasa. Aikin soro ya Rare ke nan sosai. 

, _ * * 

Yanzu, kuma, shi (Danko sai ya nemi mata masu da6e. Za a sara masu 

Rasa, su na kwaso ta don ax yi cikon dakuna da na soro da ita, har zanre 
da taf'arfara, kuma. Za ax bi cikon nan su na daidaita shi. Sai a sari wata 

Rasa, kuma, daban— wadda a ke cewa birji— a zuba a kan cikon nan. Sai su 

* % 

dauko tsakuwa su tara ruwa har iyakacin abin da zai ishe su. In sun zuba 
tsakuwa a kan birjin nan— a watse, ba a tare ba, ko'ina barkatai— sai su 

hau kan aiki da madafiai, ax na daBawa har tsakuwa duka ta nutse cikin 
birjin, ta yi Rarfi. 

+ % mm % % * ** % 

Akan nemi 'ya'yan gabaruwa a daka, ko, kuwa, makuba a jiRa. Za a 
bi iyakacin dafie a na yafava, a na daBawa kadan kadan, har ya zarta daBen 
nan. Ya yi baRi in ya hi she. Shi ne yakan hana tsdguwar da6e, idan an yi 
haka. Kuma, aikin da6e ya Rare ke nan. 

Sa»an nan Tanko, sai ya yi tanadin kayan jinka. 3u nS karan dauro, 

* % 

da ciyawa, da tukXt da tuknrwa. Yakan nemo kowane dayansu a kasuva. ICuuna* 

zai n5ac masu jinka, hudu ko biyaS', su zo su yi ts&dar aikin har su yi 

jiyayya da juna sosai. Za ai zo da tarkachensu na aiki— mi sail, gizSgo, 

da yaro-ba-fcyuya da hannun-wani har tsani. Sai su karaa aiki. 

Da farko za ax daura jinka, sa’an nan ai saRe gwangwala. Sai su daura 

2 * * 

tsaiko, su yi tanka. Za su shiga baibaya da ciyawa. Kowace kan ciyawa alran 



o 

ERIC 



-J39- 



CD 



sake nade shi da Rarfx ya yi tsaurx. Sax a dauke shi a ka, a haw. bisa. tsan 
a ajiye. Kuma, za a dauki harnmn-wani a soka a gindin cxyawa. Sai a bi 

dakxn nan a na kewayava, a na warware ciyawa da hannnn-wani a bisa tsaiko. 

% % 

In an kewaye daki sau takwas sai a daina tukuna. Sa’an nan, majxnkx zai 

„ 1 % _ 1 a a x * 

ban kan tsaiko da yaro-ba-ftyiiya da tukx. 

% % % % % % 

Zai tsaya bisa tsahx. Sai ya bi cxyawa ya na gyarawa, ya na daidaita 

^ _ 2. / ' i A ' ' 2 . 

gxndinsu. su kwanta sosai. Sai ya sa y aro -ba-Ryuy a , ya na sokawa, ya na 

jawowa kamar mn/finkl, ya na daurewa a jxkin tanka da tukurwa. Shx ne aknn 

A c . ^ „ 1 

C0 kinx. In ya kewoya del cn.yawa srai tokwao nrvi yn, yi kinT nnn »f.*iyn , bar 

% 

ya kax RoRwar dakx. 

A 

Wadansu, knma, sukan sa kwalaba ko, knwa, Rwan jiraina a bisa wuyan 

% * % % % 
dakin. Da hanmn-wani ya na bubbugawa bar ciyawa mai nunx duk ta zube a 

Rasa, har jinka ta zama kamar an share ta gar an. I dan aka yi haka, to, 

% % % 
dak£ ya sa m. Banda sauran tarkacan dakx baba sauran kome a baya. 

% % 

Sa’an nan Tanko zai biya sa ladan aikinsu. Aikx ya Rare. Sai ya je 
* % % 
kasuwa ya nemo kayan dakx, kamar fiyaure, da tsaiwa, da asabari , da tabarmi, 

% 

da sauran irinsu da yawa. 

% 

Yanza mm ji yadda Tanko ya yi har ya sami gidansa. Kuraa, dal: aikxn 
% 

nan ya yi shi da RoRarinsa da kudinsa. Amma duk da haka ba su biya masa 
% % % 
bdkata ga aiidn nan ba sai da ya n«ni taimekon dabara ga su Audu. 

% 

Kamar yadda Tanko ya yi, haka, kuma, wanda ya ke bukatar gida y alien 

A ' % % ^ ' 

yi. Ya debi aikl gwargwadon ikonsa da saninsa, har ya sami gidansa. 

2 * * * 

Alla ya sa gidan ya zama mai albarka ne. Amin. 



Hi . 



[D 



- 140 - 



Diklco 

Tanko 

Dikko 



Tanko , 
Dikko , 
Tanko i 
Dikko, 



C) Sham 

Tanko . Ina labarin ruga? 

% \ 

Dikko . Kai, Dana ha mu ;ji dad£ ba ko kadan domin fara duk ta cinye ciyawan 

% 

karkarammu. Yawancin sham, kuma, sun mini da yunwa. 

Tanko . Ina bijimin nan naka? Ya na nan, ko, kuwa, ya naitu? 

» » A » 

Dikko . Ya na nan, amnia i na so in mu say a shi da wata karsana ta gun Jedo, 

domin ya ce mini bushiya ta kashe naaa duka biyu. 

Tanko . I na so ka tambaya mini a xug&rku ko wani ya na da bijiml mai kyau 

ya ba ni in say a, domin nawa ya tsufa har ba ya iya barbara. 

* 2 

Dikko . To. lie za ka y£ da sh£ in ka sayi wani? 

% 

Tanko . Watakila zan sayar wa Rumawa, ko, kuwa, in yi sadaka da shi. 

Dikko . Ni, ma, na aai da guzuman nan wadda na yi maka batunta kv/encn b%ya. 
Tanko . Nawa ka sayad da ita? 

^ » « « « 

Dikko . Na sayad da ita fam day a da sule goma s don cuta ta dame ta sosai. 

Tanko . Amma bana sham ski na da arsJia«-har na ga wani maraki an sai da 

shi sale gorna sha biyar. 

% % 

Dikko . Bana ina za ku shekara? 

% * 

Ta nko . A ftasar Zazzau, domin akwai wani wur£ can inda shanummu sukan 
% 

yadu ftwarai. 

Ni, ma, zan sako mashekarf badi, in Alla ya kai mu rai da lafiya. 

* * % % * 
Na ji labarT, wai, zaki ya daine ku da 6ama a rugarku. Gaslciya ne? 

I, gaskiya ne, amma ba a cikin ruga ba ne— a wata mashaya ce kusa 

% 

da rugamnu. Jiya, ma, ya kashe fUrtumi biyu masu girma. 

% % 

KSfca za ku y£ da shi? 

% % 

Ifo na nan, mu na haftonsa, tun shekaranjiya. 

He ya sa rauturai suka fi shanu yawa a Aasarku? 



Danin akwai awuru da yawa a can. Sh£ ya ke hana shanu rayuwa. 



Tanko* 

Dikko * 

Tanko * 

Dikko * 

2s»ka- 

Dikko * 

Tanko * 

Dikko * 

Tanko * 

Dikko * 

Tanko * 

Dikko * 

Tanko * 

Dikko * 

Tanko * 

Dikko, 



-X41- 



CD 



Watan gobe zan sayi wadansu shann in Kara garkena, domin na ga nawa 



- » .li. 

sun tasam ma lalacewa* 



Wannan, kuwa, ita ce kyakkyawar d&bara* 

% A 

M£« ma, i na so in sayi takarkarai guda biyu, su dinga dauka mini 
8 yan tarkacena. 

Jiya, mi| na gam da Maude* Ya sayi wani takarkari mai danfcar \n 
% 

kyau a kasuwar Jibiya. 

Nnwa ya saye shi? 

• % * % % ' 

A* a* ban oani ba, domin ban tambay' shi ba* Annua tun da ya ke 

% % 

yenai kudin abiltuwa sun sauko ba zai fi sule ashirin da biyar ba* 
% 

Ashe* Karoanan maPwabcinka ta kaifu? 

I, ta haifd jiya da alrnru* 

% 

Wane irl ne ta haifa? 



Marafci ne ta haifa mai kyau da gaske. 



Tasar gishirT nawa ka ke ba sbanunka kowace safiya? 

% % 

Buhu daya da rabi ni ke ba su yanzu* 

Habal Tarin yawan shahun nan naka? 

^ A % 

To f kome yawan su , idan ba ni da kudin say on gishirl mai yam, ai 
% 

sai ai ha Kura tilas da abin da na ba su* Ka ga yau, ma, kimanin 
% % 

kwaha goma ke nan ban sami kudin aayen buhu daya da rabin ba* 

* « % % * 

Kai, dai, lea cika makol Idan ba ka da wurl, dom me ba ka cire 

% 

wani dan mkrakx daga cikin garkenka ba, ka sayar, ka sami kudin 
St.tarwa? 

% % 

Wace irin magana ka ke yi mini mai ban haushi? Yanzu, ai, cikin 

% % % 

zamanin nan wanda m ke cikT, ba safai ba ne za ka sayad da abu s 

% % % % % 
sa*an nan ka sami kudinsa baki daya yadda ka ki bukata* 



